HANES 

YMFUDIAD    Y    SAINT 

GALIFORNIA; 

YN    OsrNNWYSEDIQ 


MEWN  DAU  LYTHYR  O  NEW  ORLEANS,  AMERICA, 

UN  ODDIWRTH    CAPT.  D.  JONES,  A'R  LLAM, 

ODDIWRTH  MR.  THOS.  JEREMY,  (GYNT 

O  LANYBYDDER), 


OLYGYDD  "UDGORN  SEION." 


MERTHYR-TYnFIL: 
AROBAFFWYO  AC  AR  WERTH  GIN  J.  DAVIS,  GEORGRTOWN  ; 

AR    WERTH     HEI-TD 

Gan  y  Saint  yn  gyflTreilinnl,  a  llawer  o  Lyfrweilhwyr , 
tiwy  y  Dean  a'r  Gugkdd. 

1^49. 


Pitis  Dvr  esiNioo. 


(tin  bod  yn  iacli  a  chysurus.  ac  y!i  drpyhoeJdi  y  byd  fel  ydyni  yn 
myued  yn  y  blaen;  a  hydd  cin  i-iiif  yn  filnedd  orbvn  y  cyrhucdil- 
om  ben  ein  laitli :  a  chyir  hir,  dadynichnelwn  boll  deyrna^^codii  y 
ddaear,  a  byddwu  fyw  HJ  a  dan  cant  a  Oiruyai^i  n  Hynydd<»f-'!tl 
wodi  T  hyny  ddod  i  ben.  'J)oes  penyf  ddiui  amser  i  y^grifoiia 
llawer  atoch,  am  Cod  fy  nKoful  yn  raar. 

"  i'divyf,  yr  eiddoib  yn  scri-ho;.', 

''  Eicli  t;id  yn  vr  Ai^lwydd,'' 

"  Capt.  Dak  Jokbs. 
"To  Mr.  W.  Llewellyn,  Merthyr." 

Mae  y  cyfurwyddyd  oddiaUan  fcl  liyn  ; — •''  Mr.  J.  Waller  Llf^w- 
ellyn,  at  Mr,  Ed.  Morris,  Tai-yr  yspol,  Llansamlet,  near  Swansea, 

Glamorganshire,  Wales."  Ni  ddywedaf  ragor  am  dano,  ond 
cyngboraf  y  Saint  i  beidio  collfarnu  pob  Odydd  o  berwydd  dryg- 
ioni  rhai  ;  a  bydded  iddynt  ymdrechu  o  byd  i  fod  yn  g\  frwvB  fel 
y  sarff.  a  dinin-ed  fel  colomeuod. 

Gwelir  wrlh  lytliyron  fy  mbarcbus  frodyr,  pa  faint  o  eii-bro- 
pbwydi  yn  Ngbymru,  fydd  yn  fuan  yn  gnif.id  oyiiilyddio  am  yr. 
hyn  a  brnphwydasaut  yn  gelwyddog  am  y  Saint,  Bydd  v  evtnu 
B  brophtvydn-yd,  er  hyny,  yn  ddaioni  mawr ;  nblegid,  caiff  yr 
ouest  eu  calon  gyfleusdra  i  adnabod  pwy  yw  eu  ffryndiau. 

J.  Davis. 

iferlhyr,  .l/«i  26,  1849. 


^^  Wedi  i  ni  argraffu  nddeutii  pymlhog  cant  o'r  llythyrnn 
canlynol,  gnelsom  lytbyr  arall  o  New  Orleans,  dyddiedig  Ebrill 
80,  1819,  oddinrt))  Mr.  Tbotnas  Richards,  gynl  o'r  Mynydi", 
Merthyr,  at  ei  frawd  Mr.  William  Richard.s,  o'r  un  He,  yn  bysbyju 
fod  y  gweddill  o'r  Saint  a  aeth  vpiaith  yn  y  Hong  "  Hartley,'  odd- 
eutu  \fythncs  neu  ragor  ar  o5  y  Hong  arall,  wedi  cyrhaedd  yn  iach 
a  diangol  ar  y  29ain  o  Ebrill,  rc  wedi  cael  mordailh  ddymunnl. 
llyweda  fod  dau  blentyn  wedi  eu  geni,  a  pbedwar  o'r  raorwyr 
wedi  eu  bedyddio,  ar  y  mor;  ac  bysbysa  fod  Capt.  Jones  a'i  Sain: 
wedi  myned  rhag  eu  biaen  i  St.  Louis,  ychy  dig  cyn  eu  dyfouiad. 
liiJi'y  i  New  Orlenns. 


YMFUDIAD  Y  SAINT. 


LLYTHYR  ODDIWRTH  CAPT.  D.  JONES  AT  OLYGYUD 
"UDGORN    SEION." 

Kew   Orleans,  EhriU  IS,    1849. 
Akwtl  Frawd    Dwis, — 

Yn  ol  fv  inynych  acltlewid  i'r  Saint  anwyl  a  adenais  ar 
rl  yn  Nghvmru,  rhoddaf  liaues  ein  taiUi  dros  y  weilgi  hyd  ymu, 
Diau  fod  llawer  o  chwedlau  wedi  cael  eu  taenu  drwy  GyirTii  aiu 
dHiiom,  ac  o  brophwydoliaetbaii  am  eia  boddiad,&c. ;  am  hyny, 
erfyniaf  arnoch  hysbysu  drwy  eich  **  Udgorn"  raai  gau  yw  yr  oil 
hyd  yn  hyn  —  ein  bod  ni  etto  yn  fyw,  er  mai  yr  ochr  dryw  i'r  xwbr 
oddiwrihyfh  chwi.  GobeUhiaf  y  credant  nad  o  fnd  yr  yshryduedd 
y  daelh  y  Uytliyr  hwn.  Hefyd,  ni  throdd  y  Captain  y  Hong  i 
Cuba,  a  gwertlui  y  Saint  yn  gaelhion,  hyd  yra:i,  mtgys  ai?  y 
prophwydvvyd  drwy  "  Seren  Gomer,  See-,  y  gwnaethai.  FJtitliiau 
fel  hyn  a  brnfant  pwy  ydyw  y  gau  bropbnydi. 

Ond  at  bancs  ein  niordaiLh.  Gan  fy  mod  yn  ys^rifenu  i  syUv 
llaner  ag  ydynt  yn  bwriadu  ein  dilyn  hwyr  neu  hwyrach,  pa  rai 
y  dviiiQHwn  fu  dedwyddwch,  caniatewch  i  mi  fanyUi  yn  y  pethau 
iiiwyaf  aduysgiadol,  lei  yr  enuillant  hwy  oddiwrlh  e&ianiplau. 
Yn  ganlynfd  i'r  banes  a  glj'wsoch  am  danom  o  Lynlleifiad,  hys- 
bysiif  ddaifud  i  ni  cyn  hwylio,  sef  y  Sul  cyntaf  wedi  myned  i'r 
llong,  sefydlii  ein  huKain  yn  Ganghen  ymi'udol,  neu  nofiadwy  ar 
y  dylnder,  etto  i  fod  mewn  ystyr  arall  yn  gangen  sefydlog,  a  deth- 
oluyd  yr  amrywird  swyddwyr  i  lanw  y  gwahanol  gyhhuedd  per- 
Ihynol.  Cynnali-.isora  gwvdd  Saint,  cylriinw\d  y  s;icramput,  a 
r'nawsora  b)o(ion  anihvg  fod  cymmeradwyoelb  i'n  hadduliaU.  gan  v 
Netnedd,  drwy  bresennoldeb  yr  Ysbryd  Glau  yn  ei  ddylauwwdau 
hyfryd;  a  chawsom  brofiun  amlwg  fod  y  gelju,  jne^ys  yn  nyddiau 
Job,  wedi  dyfod  yno  hefyd,  drwy  idflo  feddiannu  uu  cbwaer,  hyd 
nes  yr  oedd  wedi  ei  hanmbwyJlo,acbosi  iddi  ys^recbain,  a  thiaelhu 
pethau  annynol  a  rhegfeydd  dychrynllyd;  eilhr  ni  chadwodd  oi 
niwslnr  yn  hir,  end  drwy  arddodiad  dwylaw  yr  henuriad,a  gweddi 
y  t!ydd,  gweU)di.l  ein  Tad  yn  dda  i  selio  addewid  ei  Fab  "i'r  rhai 
a  gredant,"  ar  for  a  thir,  sef — "  Y'n  fy  enw  i  y  bwriant  allau  gyth- 
reuliaid  ;"  ac  O,  mor  werthfawr  oedd  y  fenditJi  y  tro  hwn. 

Dosparthwyd  y  Hong  yn  wyth  o  ddospartbiadau,  yn  oi  rbif  y 
leuluuedd.  Gosodoyd  benuriaid  i  arolygu  dras  bob  dospartb, 
i  ofalu  fod  pawb  yn  ddidderbyn  wyneb  yn  gwneyd  ac  yn  cael 
cvfiawnder,  yii  magu  ac  yn  meitbrin  cariad  ac  undeb,ac  yn  neill- 
duoi  i  weleU  ar  ioU  pawb  yn  cadw  y  lleoedd  yn  laii  ac  iacbus.     I'r 


-i_v  ben  li>n,  tiefuwyd  foti  i  dJati  b(  b  boreu  godi  o  daen  y  lleni  ar 
i-yk'li,  a  golchi  y  Uawr,  &c.,  yn  Ian,  a'i  sychu.  Yr  wyth  Uywvdd 
iiyn,  ynu'bvd  a  thiioedd  ertill,  set'  William  Morgans,  Merthyr, 
a  Rice  Williaius  a  \\  illiam  Uavies,  Ryiunt,  ei  gynghorwyr,  t 
gytaiisuddi  tynghor  i  drelnu  pub  maU'riuu  lynimorol  ae  ysbrydol, 
Fel  hyn  y  rbag-baroloisoni  dtwy  gydsyniad  dieithriad. 

Ar  dilydd  Llun,  y  2GaiD  o  Chwet'ror,  oddeulu  dau  o'r  glocb 
prydnann,  hwylinsoni  o'r  piTthladdj  a  chunodd  yr  boll  Saint,  yn 
nghyda'r  delyn,  "  Flai  wel  y  Saint '  wrlh  tyned  o'r  dock.  Eu 
Ueisiau  pfrwidd  a  adle  sient  drwy'r  ddinas,  nes  d\v\n  sylvv  a  pberi 
swidod  i  tjloedd  o  edrycbnyr,  y  rhai  a'u  dilynent  ar  hyd  y  lau 
IVI  pe  wedi  eu  s^yoo  Hyd  yma  dilynw^d  ni  gan  ein  hun»yl  a'n 
flyddlawn  frodyr,  William  Phillips,  Merlhyr,  Abel  Evans,  Eliaser 
Edwards,  ac  amryw  henuriaid  ffyddlaiva  ereiil,  yiigb_\d  a  David 
Jeremy  o  Brecbfa.  Y  brodyr  hyn,  wedi  dangos  pob  caredig- 
rwydd  arall  a  allent,  a  phob  cynnorlhuy,  fel  anv.yl  garedigiun  eu 
hanwyliaid  hjd  liiii  y  bedd,  a  eiddigeddent  am  y  mwyaf  am 
ddangos  etlo  ychwaneg  o'n  cariad,  dr"y  brynu  oranges,  a'u  laflu 
atom  i'r  Hong,  hyd  y  gallent  ei  chyrhaedd.  (Jwympiad  yr  oranges 
i'r  mor  cyu  ein  tyrhaedd,  a  brofodd  ein  bod  yn  rhy  bell  i  siglo 
dwylaw  a'n  gilydd  mwv.  Yr  ysg-ariad  olaf  hwn  a  hwy,  yn  unig 
a  allodd  gynhyrfu  ffyuuonell  y  dagiau  erbyu  ein  gwaethaf.  Erbyn 
hyu,  braidd  yn  ddiarwybod,  yr  oil  a  weleni  u'n  ho]  oedd  eu  nap- 
cy nail,  fel  baueri  yn  chwitio  yn  )r  awel,  mewn  iaiih  yn  uchel- 
liueddio  o  gaton  gur,  "  Yn  iach,yii  iachl  i  Ibrio  yr  eigion  inavrr 
i  Seion  hoff  j"  tra  yr  oil  a  glywent  hwy  yu  ol  oedd  adleisiad  cal- 
onau  cyuhes  yn  dod  gyda'r  awel  oddiar  y  dwr,  ''  Yn  iach,  yn  iaeh  ! 
Brydeiuig  dir,''  &c.  Meddyliem  fod,nid  yn  unig  dyoion  esironul, 
ond  hoU  nalur  heiyd,  wedi  ymlonyddu  i  syllu  ar  yr  olygfa,  a 
gwvTitoedd  Cbnefror  wedi  troi  yn  awelon  haf  o^u  plaid.  Uan 
deiuiladau  anuesgrifiadwy,  Uusgwyd  ni  gan  ddwy  agerlnng  fawr  o 
ohvgyddinas;  a  chyn  y  nos  ymsiglai  ein  Hong  megys  bwth  ar 
ymchwydd  tonau  y  mor.  Trodd  yr  agerlongau  yn  ol  ar  ol  ein 
hebrwng  oddeutu  30  miUtir,  a  chyi'newidiodd  yr  olygfa  yn  du- 
fewnol  arnum  ninnau,  Yu  awr  elai  rhai  1  gynneu  tanau,  berwi 
dwl'r,  gwneyd  te,  &c. ;  tra  eieill,  mwy  prudd  eu  bron  gan  glefyd 
y  mor,  a  ymlwybreut  Ina'r  gwely.  Pan  ddaelh  wyth  o'r  gloch,  a'r 
Hong  nan  lawn  hwyliau  —  y  gwynt  oV  gorllewin,  a  phob  peih 
menu  tieln  hyd  y  gellid — lynnaliwyd  cwrdd  gweddi  deuluuidd,  ac 
aeth  pawb  i  orwedd,  eiihr  nid  nemawr  i  gysguj  ac  er  nad  oedd  y 
gwynt  yu  ystormus,  na'r  mor  yn  arw,  etto  yr  oedd  yn  ddigon 
garw  i  wneyd  braidd  bawb  mor  glaf,  fel  nad  anghofiaf  y  noBon 
bono  yu  hir;  er  na  chysgodd  neb  nemawr,  etto  neb  lai  na  fy  bun- 
au  ac  \chydig  o'r  henuriaid  ereiU,  gan  ein  bod  ol  a  blaen  yn 
eysuro  ac  yn  cynnortbwyo  y  cleifiou  hyd  y  gallem  drwy'r  nos 
braidd.  HylVyd  oedd  gi.Ieu  haul  boreu  drauoeih,  a  gwellhaodd 
amryw  n'r  cleifion  ;  citbr  ni  allent  gerdded  eu  hunaiu  ar  draws  y 
Uetk  braidd,  heb  eu  barwuin,  yr  hyu  wasauaeth  am  cadwai  i  yn 
lied  ddiwyd,  ond  nid  Uui  pleserus  na  phob  arweiniad  arall  iddynu 
Y  boreu   hwn  ynidiechais  yn  galed  c>n   Uwyddo  i  gael   rhai  o'r 


cleifion  o'r  gwely  i  anadlu  awyr  iach,  gan  nior  ddifywyd  yw  v 
teinilad^a  ^roa  oiefyd  y  nior.  Braiild  na  ddigiai  ambell  un  wrthyf 
o  lierwydd  Jy  nhaerni ;  eiUir  ui  fyuwn  fy  uaciiii,  serch  gorfod 
carlo  ami  un  ar  y  deck;  a  clmwn  dal  da  ara  fy  nhrafferth  trwy 
amynedd,  wrth  gaiilod  fod  yr  awyr  iacli  ar  Ian  yn  eu  gwellliau  yn 
raddol  a  dieithriad,  i'el  mai  hawdd  oedd  canfod  gwahauiaeih 
tbwng  y  rhai  a  ymoUyngeut  iV  teimladau  i  aros  yn  en  g«ely,  a'r 
lleill  a  ynnvr,denl  i  ddod  i'r  awyr  iachus  ar  y  d(^ck,  iacliud  pa  rai, 
ynghyd.  a'u  tystiolaelhau  o  hyny  i  eieill,  a  argyhoeddai  ertill  i'w 
helelychuj — ao  nid  ailaf  annog  gorniod  ar  y  rluii  etto  a  ddel,  i 
wneyd  yr  oil  a  allant  i  fyned  ar  y  detk  \n  y  cyfTelyb  aoifrylchiad ; 
ac  nid  hir  y  bu,  cyn  i'r  rhai  a  wrthodenl  waethaf  i  ddod  gyda  mi 
i'r  Ian,  ddiol oh  mwyaf  i  mi,  o  horwydd  i  mi  braidd  e a  gorfod i  i 
ddod.  Y  dydd  hwn,  cefuis  ddigon  o'r  dynion  i  ddyfod  i  "  Siop  y 
Cnmpeini"  (Tel  y  galwent  y  store  room  lie  cedwid  yr  ymborth,  yr 
hwn  oedd  yn  oihen  ol  y  Hong)  ;  a  gunaelli  y  tri  prif  lynydd,  a'm 
hunan,  siopwyr  i  bwrpas,  i  bwyso  y  g\vali.ni'il  f^vydydd  oanlynul  i 
bob  tfulu,  nu'gys  y  dewisfnt;  hc  IfUy  gallai  pub  uu  fi  ddarparu 
fel  a'r  pryd  y  mynai.  Rhaiiwyd  i  bob  un  dros  14  nihvyld  oe '.  y 
pwysau  a  ganlyn,  a  banner  hyny  J  bob  un  oedd  dros  tlw\dd  a 
than  14  ;  set", —  O  J'ara  caled,  gwvn  a  da,  10  pwys  ;  siwgr,  4  pwys^ 
oaws,  3phwys;  ymenyn,  3  phwys;  resin,  4  pwys;  rice,  2  bwys  ; 
cofB,  2  bwys;  triagl,  4  pwys;  le,  |  pwys.  Yr  ymborth  b'.vn  o' dd 
o  natur  dda  riiagorol,  uc  yn  rbcidd  o  eiddo  y  Llywydd  IVatt,  a'r 
hyn  ni  ruddir  gan  neb  ereiU  i  I'udolion  ;  ac  er  mor  drist  eu  gwyn- 
ebau  oedd  rhai  ot  ben>wod,eUo  parai  yv  olygl'a  ar  y  fath  rodd 
iildynt  ymlwyhrn  tua'r  siop  yn  siriol;  a  ihia  y  salhrai  y  naiil 
droed  ar  y  Hall,  ac  weithiau  cwynii)ai  y  iiaill  or  y  Hall,  g;in  ysgyd- 
wad  y  Hong,  elto  mt-ddaf,  gahvent  am  gymlturtii  "i  gudi'r  isat'" 
dan  chwenhin,  a  ihrient  wedy'u.  Nid  oedd  derbyn  wyueb  am 
hyn,  ond  y  goreu  ei  diaed  a  gadwai  ei  ben  i'r  Ian,  a  ohydunai 
pa«b  fod  y  naill  goes  yu  rhy  fer,  ijeu'r  ^all  yn  rhy  bir,  braidd 
bob  cam. 

Yn  y  prydnawn,  gan  fod  y  g'wynt  yn  groes,  saf'oiM  y  Hong 
drosodd  ar  gyffiniau  yr  Iwerddon,  liyd  nes  yr  oedd  ei  mynyddau 
serth  a'i  cliruigiau  danueddog  \i)  bygwlh  ein  llHrpio,  os  deutm  yn 
nes;  a  boddlawn  oeddym  oH  i'r  morwyr  droi  y  liong  yr  ochr  arall 
iV  gwynt,  a"i  ihrwyn  tuag  at  ororau  ein  hotF  wlad  ein  hunain.  Yr 
oedd  amryw  longau  mawrion  ert-ill  yn  ein  going  yn  hwylio  lua'r 
gorlle^vin,  eiihr  yn  hoHol  ^nbygoel  c^fiymai  ein  Hong  ni  lieibio 
iddynt  oil  0  uu  i  un,  fel  nas  gwelera  hwyut  mw\ach.  Canol  y 
nos,  >r  oedd  y  gwynt  yn  eynnydJu,  a  ninnau  yn  agoa  ianii  i  oleu- 
adau  Pen  Gaergybi ;  — pawb  bjaidd,  uddieithr  fy  buuan  a'r  bratvd 
Daniel  Daniel,  yn  glaf. 

—  28.  Aethym  ar  y  deck  gyda  ihuriad  y  dydd,  a'r  cynaf  peth 
a  dynodd  fy  sylw  neillduol  oedd  Ynys  Enlli,  nid  neppell  oddi- 
wrtbym  ;  a  thu  hwnt  iddi  dyrchafai  mynyddau  unferth  sir  Caer- 
narfon eu  penaii  ciryawg,  fel  pe  am  yr  uchaf  a'r  mwyaf  awyddus 
i  eyllu,  ar  doriad  y  wawr,  ai  byw,  ai  wedi  boddi,  y  plani  a  fagwyd 
ar  eu  bronau;  ai   a  glyweut  heddyw  ar  y  weilgi,  hoff  leisiau  eu 


8 

-TTieibTon  ymfu'lol  yn  adleisia  me;^ys  «>'"'  T"  ngh'-ednijrnedd  3 
f;!enytl(i  ou  hid.  Yn  yr  ymsvrch  an-ydilus  hyij,  mej^ys  muin  hir- 
netiiiis  yij  nili:hh  ei  tuerclied,  yr  WyiUlfa  linff  unch  crd^iau  yr 
Krvri  oe'id  li«ytif  fi  s"dtit,  at;  uchuf  ei  \ihcn  i'r  nef,  yn  syilu  tir 
fill  hoi, — ai)t;biifioilii,  K"i^  ^i  linwydd,  i  ddiosg  ei  cliap  nos  (ciryawg) 
in  'vfarch:  eiiti,  niii  cedd  o'i  nieibi<»n  ii>n.  ond  fy  huuan,  a  ledd:ji 
neith  i  adiekio  ci  tJ'arMel  liiim  1  yn  ol,  cvii  y  g<isi\npai  ei  pht  a 
l;jftddgar  ar  td  <j  nificiied  o  tin  i  un  _\u  yr  eit^ri-u  dwMeinioI 
Eithr  nid  arosai  fy  Wcair  i'm  scicb  jiotieiJin  ei  gwiihddi>tli  (srf 
loff  n;ad  fy  nli»drtu)yu  liir.  gnu  ei  iiawydd  lei  y  nii'gi  i  gvilymu 
C!  florad  dios  y  berw  briguyn,  IVl  p^  yr  yfuthwareuai  ni  fi-igau  ei 
gyuddeiiiug  <)6nau  yn  pampus  ^ic  eoln.  Eilhr  nid  y  fvti^ai 
gnyrdd,er  ei  g^  tlVoad^ — yr  a" yr  l3s,  er  ei  tfyrn^grwydd — nid  hyd 
y  ni-d  c\sui  l'\  ngh}d-deilhi\  \r.  rad  faint  oeddwu  am  l-yu) — nac 
ychwaitb  y  ffarwel  olat  i  nruiau'm  g"lad, — a  lanwai  ty  luedd"! 
fwyal';  und  raedd^l  yr  vyi'  \u  ddft\s  am  gyti"  r  ei  thiigolion. 
Gwelwn  fy  hun  yn  a\*r  a  dyrnaid  bach,  nitgvs  ysgab  y  ci^bnfar  y 
(»  drigulion  Gwalia,  o  hirbell  yn  syilu  ar  y  wlad  a  elwir  vn  "ardii 
CristioDogaeth" — yn  *'  wlad  y  BeiblaUj"  yr  hon  y  dyrcbafa  penau 
brigog  ei  haddoldai  Uiosog  i'r  nil",  yn  golatlail  o'i  sel  frwdfi  \di^  ; 
le,  wele  bvn.  a  niwy  eUo  :  ac  ai  fiai(b,ynle  brenddiiyd  yw,  fy  nnid 
rnd  vtdi  diauf  ar  y  dwiV  u  bliili  (v  mrodyr  unwaed,  am  bywyd  a 
(hioen  fy  narntdd  ?  Os  le,  jjal.iim  hyn  ?  Os  nf  ge,  pahiim  _\r 
boll  erlid,  y  dilen'ni,  a'r  ram  gyliuddiadan  a  oddf-iais  ara  tiwiedj- 
a,u  11^  wusg  ar  jiwljmdau  ?  Paliam  gorfod  gwylied  I'y  aniiedd  am 
V'Vilinosau  ?  Palium  nad  dingtl  fy  einioes,  ond  iliwng  gMylw>r^ 
I'ahani  g'^iiud  ffui  yn  ddirpel  tyn  yr  anjser  ?  i'ah;>n]  na  chawn 
flav«elio  a'm  bunwil  \uaig  a'ni  babaii  ?  Diaii  nad  am  droseiul  yn 
y  » yd  ;  ca;.\si  un,  dwy,  le,  mw y  na  ibeirgwaith  yr  btriais  uudy n  i 
broti  liosidd  i'm  lieibyn.  O,  rbad  addef,  nis  gellir  celu,  niai 
eilidigafib  grelyddol  a  barodd  yr  oil;  rhi.id  fod  Kryni  yn  fy 
i:ghretyud,  pe  bai  diro%]all  i'w  pliroh  ua  hyn,  ei  bod  weiii  pallu 
(ynl:\riu  htn  nwyd  pob  gaa  grefydd  i'w  htriid  :  nitl  o  Dduw  y 
t.irdda  erlid,  ac  nid  o  houo  ef  y  tarddu  y  grefydd  a  erVidia  •  •- 
O,  if,  fta  th  y\\  hyn,  mai  «je;:\ii  alJtad  o  ou'vau'ni  gT\lad  y  gwawr- 
i.i  yj  huan  y  i;  biriul  ar  fy  rchun — mtg\3  alliud  am  ei  ^r<  lydd  y 
ci-siay  gHyutuedd  fy  n^luiru  yn  td — ffl  alluid,  gau  ei  fn-dyr  a 
gtisia  U'suli,  \mueiUia  fy  llotr  hfUl,  ly  rghasn  11,  ini  han;dditiyn 
J  hug  feryglon,  nc  i  ledu  ei  hwyliau  i'r  gwyut  i'm  cliido,  lei  ei 
char,  i  SeiuD  gartrelol  yn  ddiangol,  mi'gys  milwr  gorchrygol  i'w 
avlief.  Y  meddyli;;u  lyn,yQ  ddiarwybud,a  sugnodd  fy  sercb  a'm 
polygon  tua'r  gorllewiu,  i  fylyrio  ar  Jitinn  a'i  gogoniaut,  hyd  nes 
drachefn, /el  tir\^d  lifeiiin],  y  uatih  i'm  cof,  fod  o'i  pblant  anwyl 
filt-eid  ar  ol  yn  Ngbynnii—  fod  o'm  cvdg<-nedl  hynaws  yuo  luoudd 
u  L;arenl  wir  giefydd,  pe  catnt  pytie.  'lioais  uuwiulh  eiU*  ly 
wyneb  i'r  dvyiain,a'm  bysbryd  iLtnn  gweddi  ar  i"r  Duw  a  ddeLh- 
reuodd  y  gwailh  da  hwu,  ac  a  Iwyddodd  ei  efei'gyl  yu  Kgh\miu,  i 
■Hiieyd  ei  weision  yn  ryiuus  wyr,  a  hoff,  fel  m^'ibion  tarun  iaMr, 
i'»  i;uugauu  yn  nuch,  nts  dL-firo  trigolion  bro  a  br>  n  o  gy^^gad-- 
rw;dd  gau-yrei'yddid,  i'w   chcdeidio;— ar  fud  ei  Ysbiyd  Kt,  WJ 


<nr1iil  s^as  yr  aw^r,  ac  nchel  frig  y  toaaii,  brail.!  ni  rlr.i'liljpiit  vr 
firdd  fach  l.\^,  -^pf  v  w]\d  a'm  mat,'nM,  J;in  en  gorcViIl.  ^^-tilu;)- 
ela-s  iia  b'.'-Uhvn  tUi'j  am  <Mi-iv;»  a  (»'^fais  vno,  nii  aMM  1  bytlml 
wvf,  on!  etto  ilros  y  dv^n  ler  dof  i  ily  fy  u<;harp'li:::;ion.  i  drnio,  osi 
nfs  moKl,eu  dwvn  yn  fy  n^bol  i  Seion  wi^^  m-nvii  prvd,  <),  fy 
nyvlad  !  "  fy  serch  a  gvlynn  am  dy  frovdd  hardd  ;  dy  h\irta 
rr.?it;aidd  ylynt  **  faei  tviiHi''  nil  ;  c  mvs  caraf  Ifs  dy  boblnedd, 
K''en?vl  nef  ddvr-hifn  ei  baneii  pwynion  ar  bnb  brvn  ac  a'^l  n 
fewn  liv  ilir,  a  cbn-ifio  yn  dy  boU  awolon.  Ond  ett.i,  y  m^'^  o  fevvu 
dy  dir,  tii  bwnt  i'r  oil  a  no  1ih,  vn  dra  f^oruwch,  tra  bnff".  a  thci;, 
Bc  er  mor  bell  vn  awr,  yn  ne-^  na'r  oil  i'm  calnn  !  O,  fy  med'I«U 
paid,  tyred,  du-bwol  yn  ol ;  p  iham  y  toraf  Hnyuau  calon  ?  Rt'tti 
vnaf  vii  fjalw  >  yn  ol  ni  ddaw.  Wei,  ynte,  am  eiliad,  dv  adpn 
cwyd  i'r  gwynt,  a  Rwlelda  yn  ei  cbwmpeini.  Yn  avvr  eusrl  n^-f 
n  f»vlch  ei  g'velv  svdd,  yn  sio  iddi  evs,:^u  ;  ei  yru  Id  yn  ijoch,  a"i 
p-TPii  yn  lloa,  fel  pe  y'ra  swe-bii  ;  estyna  pi  breicbi  ni  i*lan  ;  cof- 
leidia  vn  dyn,  fel  pe  bii  ei  bnn'.vvl  ar^^'K'vdd  yn  ei  cbnl ;  eithr  u-l 
vw  ef  vnn,  on  1  ei  ddelw.  O'r  ibosyn  ba'"h.  a'r  nnipr  iin,  briiJd 
rybvd  ei  nes  a*r  npwyld  lotr,  p^b^m  y'tb  adpwjtis?  Hyd  y  bon-u 
hwn,  fv  anwvlvd,*  er  it'  y'm  dilyn  dms  for  a  thir,  a  gwlelvdl 
law:er — er  cydf-wyvibau  yn  lion  o'm  nivnwes  qm'arhvsuron — -r 
ami  wuith  i  ti  wnevd  i'm  anRbofio  bvd  a'i  botbati.  nc  er  mnr  dyn 
y  cedwai^t  ti  allweddju'm  calon  am  ddeg  o  flwyddi  — 'T  pawli  a 
pbob  pptb  fu  erioed  byd  boven  beddyw,  nes  s;ietbjii*ni  nieddivl 
aj-  dori'r  wawr  i'tb  ystafell  wely,  y  rpvais.  (),  na  chai  t'y  ra'^dl^vl 
aros  yma  yn  bwy,  ie,  ams  i  ti  d  leffroi  ?  nnd  cjalir  disron  d'vys 
nedd  ymadael  gyn( — pabam  ei  ail  nnholli?  Vmwrala'm  bysbrrd; 
ibaid  yw  byn  er  crefydd  Crist — nid  yw  yn  bir,  ac  nid  yw  yr  ystjar- 
iad  hwn  beb  ei  wobr  oe-^ol.  Cluvi,  ensjvl  f^lan.  gorcbymynaf  i 
cbwi  ofal  fv  ntiwraig  a'm  baban  ;  yn  mlaen  vn  wrol  af, —  :cf>fiihv.h 
am  ei  cbvnnal,  byd  nes  dvcbwelaf;  gwertbf^wr  yw  i'm  henaid  i, 
canys  er  fy  mwvn  hoddlono.ld  ;  ;im  hynv,  npi-ili.i'r  Wyddfa  fawv 
i'r  mur,  rvn  bytb  bytb  ei  bancrbnfiaf;— ri'tb  freicbian  di,  fy  ?Jbiid, 
c>flivynaf  fi  yr  oil  a  feddaf.  Un  ^oUvir  etto — nn  cyfar-diiad  mwv 
cyn  yiuadawaf;  vniijrymVm  bv-^l^-yd  n\ich  ei  gorwpddle  :  vn  av.r 
ymnerlba  i'r  campwaith  bwn  !  Ust  !  betb  sy'n  bod  ?  pie  yr  wvf? 
aie,  ai  ar  yr  eij^ion  maur?  fe,  a,  gal  wad  ar  frys  at  y  cleifion  Wei, 
wel,  crwydrais  yn  mbell  ;  ond  dycbn'ebif  al.  fy  stori.  Nid  oedd 
iieoiawr  yn  alluoi^  i  ddarpiru  b"yd  beddyw;  ond  cytunoJd  n:ii). 
i^d  Dan'el  a  William  Jt^nkins,  a  minnau,  ar  ddvfais  i  ddc-'iu,  di-.vv 
h^l'U  nmryw  ar  y  deck;  ^nnaetbom  le  cysnnis  i  restr  n'r  benvw. 
od  i  eistedd  yn  yr  awyr,  ac  ymroisnm  i  wneyd  tinii^'l  bUt'^rd  ceiri;Ji 
iddynt,  yr  hyn  a'a  nertbodd  yn  fawr;  ac  felly,  crocbaned  p.v  nl 
cmcbane  I  a  rannsnm  iddynt  nr  gvl'^b,  ar  yr  ammol  o'u  br.d  yn 
aros  i  fyny  i'w  fwvta.  Anbawdd  darluni  »  v  lies  oedd  bvn  iddvp.i  ; 
a  cbyntfborwn  bawb  i  ddyfod  a  digimedd  o  Hawd  Cfirch  da,  a  bara^ 

•  Fcl  y  sylwyri  yn  yr  UPGORN  yn  ddiweddar,  swelHiao^d  Mrs.  JotiP«  >nitr 
(IxfiHii,  l"<l  V  i;;illofli!  l\iiefl  ;ir  nl  p\  h.\--\K\]  hii'^d,  vr  hwrt  itr.ie  ju  rtdintitt, 
ifi^ig.  6jLld  ffeili  ei  gweletl  yn  Council  Bluff?  eiOyu  Iijh,— J,  D^ 


10 

fetrcb,  gvila  hwvnt,  o  berrryrld  cant  weled  mai  liTny  a  fydil  ot^-i 
yi  ilas  o  bob  pf.th  ganddynt  am  yspaid. 

Vu  yr  hwyr,  yr  oedd  vr  Iwerddon  yn  ein  golwg;  cynnyddodJ 
y  ptvyot,  fel  y  ^'ori'uwyd  lleihuu  y  tap  emails  i*r  man  eithaf,  a  Ihyna 
yr  bsvyliau  eieill  oU  i  meivn.  Trowyd  y  ilong  a'i  phen  i'r  de.iu 
am  yspuid,  ac  y'l^i  J"  ol  a"*  y  naill  ochr  dnvy'r  nos ;  ac  ar  y  naill 
n.:hr,  mwy  nn'r  llall,  yn  ei  byw  nis  galUsai  orwedd  yn  llonydd, 
iia  gadael  i  nub  arall  oruedd  na  sefvU  yn  ei  unfan  ;  eilhr  fel  drws 
nr  ei  polyn,  ysgydwai  y  gorweddwyr  yn  d<libiiid  ;  on  1  am  y  gwyr 
lraed»  bi  a'li  llucbiai  hwynt,  yn  nghyda'u  boxes  a'li  llestri,  draws 
y  llawr,  mor  ddibris  a  dirybydd  ag  y  tafla  march  g^vyUt  ei  farcbog 
anfedrus  dros  y  claudd,  ac  a'i  gadawai  yno  ;  eithr  bon,  yn  ddi- 
sercb  ddigon.  pan  y  codai,  a'i  tjyrai  yn  ol  i  ry  wle,  n^s  yi-  ymgrupiai 
gartref.  Nid  oedd  gwiiv  ei  berchi  i  boidiu  ;  ceintach  y  naill,  na 
griddfanau  y  Uall,  yn  U!;bydn  lleisiau  y  plant,  nil  a  gaent  yr  un 
etfaitb  ami,  sef  i  gynnyddu  ei  meddwdod;  a  chytunodd  Uawer  A 
fy  hunan  cyn  y  boreu,  mai,gvreU  nedd  gadael  iddi  gael  ei  ffnrdd  e\ 
bun;  ymsigled  nes  y  blino,  ac  felly  y  bu.  NiJ  yw  hi  braidd 
wedi  peidio  etto. 

Mawrtb  I.  Am  ran  fanr  o'r  dydd,  buom  yn  rbedeg  am  y  cyf 
lyraa  gyda  cblnchdy  Deni  Sanl,  sir  Benfro;  end  cyn  y  nns,  caws- 
om  ei  ifiaen,  o  herwydd  j'r  gwynt  ein  belpu,  Erhyn  byn,  yr  oedd 
ilawer,  yn  euwedig  o'r  dyninn,  wedi  ymwroli,  nes,  sercb  cwympa 
la^'or  tro,  fel  y  b.iban,  wedi  dysgu  cordded  gyda  yr  ochrau.  Cjn- 
naliwyd  curdd  yvvedJio  yn  yr  hwyr,  ac  yn  fuan  wedVn  trodd  y 
gn-yntya  I'wy  o'u  plaid,  yr  byn  a  galonogodd  y  cleifion  yn  I'awr. 
Dim  Olid  bara  ceircb  mewn  bins  heddyw. 

—  2.  Yr  oeddym  allan  o  olwg  tir,  a  dim  ond  awyr  las  a  dwfr 
p"\vyrdd  o'u  lianigylcli,  oddieitlir  ambell  long  a  hwylient  bawb  eu 
tfordd  eu  hunain.     Y  niwyrif  yn  gnellbaii  etto  yn  dda. 

—  3  Tywydd  yn  hyfryd,  a'r  plant  bach  yn  chwarae  hyd  y 
lioug,  a'r  rttieni  yn  cbwertbin  wrth  weled  ambell  gam  o  honyn* 
ar  eu  gilydd  byd  y  Uawr,  ac  etto  ofn  anturio  yno  i  ymyraeih. 
Hyd  lieddyw  hebryngwyd  ni  gan  adar  ein  gwlad,  eilhr  nid  dim 
yn  nibellach  ;  ond  wedi  gorcbymyn  ein  gofal  i  laweroedd  o  adar 
y  ra6r,  dycbwflas.tnt. 

—  4  (Sul).  Am  ddau  o'r  gloch,  cawsom  gwrdd  Saint  hyfryd  a 
rhagorol,  a  pbawb  wrth  eu  bodd,  oddieitbr  ambell  un  o'r  rhai  a 
wrthodasent  bob  cynghor  i  ddod  ar  y  deck,  pa  rai  oeddynt  erhyn 
hyn  wedi  magu  liryrayn  yn  eu  gwclyau,  yr  byn  a  acbosodd  i  ni 
gryn  ofid  a  thratlerth,  ynghyd  a  gweddiau  laer,  cyn  eu  hadferwvd. 
llhybyddiwn  ereill  i  beidio  gwneyd  yr  un  modd.  Rbodduvd 
jlawer  o  gynghorinn  llesol  a  dyddorol  yn  y  cwrdd;  ac  ar  ol  y 
sacrament,  tystiolaethodd  amryw  am  ddaioui  Duw,  &c.  Cleifion 
yn  gwelia.  Yn  y  nos  dosparlhwyd  y  Saint  yn  ddau  gnrdd  gweddii 
y  naiil  banner  yn  nihob  pen  i'r  lUmj.  Y  gwynt  a'n  pleidiodd  yn 
ddyraunob 

—  6.  Tyivydd  yn  hyfryd  drwy'r  dydfl ;  yrahvybro  i'r  deck  vn 
gyssoniawn;  y  cerddorinn  yn  canu  gydag  unarddeg  o  offerynau 
veydd,  a  pliawb  ond  rhai  cleifioQ  yo  weddol  gvsuvus,  " 


n 

—  (5.  BraicM  yn  annysjrwviia'Jwy  i  neb  o  honom,  bu  farw  ©?rii 
}3<inw\l  chwaer,  gwvaig  i'r  br.-n\  d,  IIu^'i  D;tvii-s  o  liViiheifi.ul,  yn- 
dr. IS  t>0  iiihvytid  oea,  rtc  yu  vrael  iawn  ei  hiechyd  pan  y  lUieth  i  r 
liiMii^,  fcl  briiiiid  y  ilysjjwyliusai  gyrhfiedd  dros  y  ni'-r,  er  hyuy  .i 
(it^tMsiad  oedd  dyfod  pyJa  *'i  tlipulii.  YiuJi'.y^odd  cadben  a  snyd  1- 
wr  y  llong  yn  g;aftdig  iiiwii  \x\  nj,'\vvneh  yr  aiii'iylchtaJ,  a 
tlieiralai  panh  dnvy'r  llonj^  mai  ty  galar  yw  ein  hannedd  h-'dtlyw. 
i'ndwyd  cwrdd  j^vvfddi  yn  yr  h^vyr,  a  jihawb  yn  veil  eu  hie-hvd  ; 
edoithii.dd  }'"  tarwol-tetti  i  bevi  i  efeill  a  wriiiodascnl  g-jdi  u'u 
{;»e!yau  hvd  yn  hyn,  aV  canlyinad  lu  iddynt  well,^, 

—  7,  S'r  bin  yn  hyfry't,  a''-  'jwynt  yn  dog,  y  Hong  yn  liwyli  > 
tua  7  milliir  yr  aivr.  Daiparwyd  i  fryrtuyno  coitf  ein  ch»vaer  i  -v 
flylVllyd  (Vdd  ;  pregelliais  ei  phreg'ib  angladdol  am  ddau  n'r 
goch,  ar  y  le-stun,  '  i'-*  i'odd  y  cyuidir  >  mt-irw,  ,aca  pha  ryw 
tjoi  rt"  ^  deuani  ?" — (Paul.)  At^bais  y  cwusliwn  clal'  yu  fyr,  ou  I 
dilyn\«Yd  yr  attibJHiJ  i'r  cwestiwn  avail  yn  mlaon  am  airtryw  Sul- 
liiii ;  ac  nid  yw  wpdi  ei- gA\  bl  ati'b  t;tlo!  Ar 'il  y  breg  th,  vhod  l- 
wyt!  yr  arcli  ar  aslell  I'awr,  Ptopwyd  y  l-niig,  iic  ar  ol  i'r  S.iinl  gai.u 
hvniii,  y  raorwyr  a  i-oJasant  y  peu  nn.*vvi!ol  i  r  astt'll,  nes  y  Jis. 
f^yuodil  yr  arch  oddiar  y  pmi  arall  i'r  dyinibr  ballt,  yr  hn-u,  trw  v 
rym  y  ceryg  a  ndiasid  yn  yr  arch- i'w  suddo,  a  ymagor'dJ  i 
lyucu  oi  drysor  drud,  au  i'w  gadw  yii  ddiogrl  hyd  v  dviid  ag  v 
f;nrcbyiiiynir  i'r  *' mor  roi  i  fyiiy  y  nieirw  sydd  ynddc"  M^fc) 
tybiai'th  anghywir  ia^¥ll.  ga«  rai,  ac  yn  p^ri  arswyd  arnynt  wiiii 
ffdi-lwl  am  gael  en  claiidn  yn  y  m'lV.  Meddyiia  rhai  v  bvddarii 
yu  nofiii  ar  y  wyueb,  ac  yu  ysg:yraeth  i  b\s;^'uii;  ac  hvd  v  nod  prt 
fel'y,  pi  ivaelh  byny  iia  phydru  yn  y  gruiuu  ocr,  a  bo  I  yn  vci-  - 
boiU)  1  cbwilaaod  bedd;  eiiUr,  nid  yw  y  pysgjjd  yn  eaol  v  rhai  a 
g)ed(iir  yn  y  mor,  o  herwydd  dyhB-j  rlioddi  y  pwysau  pyla  y  corrf" 

^  w,  fel  >  suddo  i  iawr  yn  g\llym  yu  is  i'r  tiigion  nag  yr  el  pysgt-d.  • 
byib,  ac  yn  is  nag  y  gaUaut  lyn-,  ai-  v'.io  y  nufia  mmvn  luli  lion- 
yU't,  yr  hwii  u'i  oadwa.  vhug  daiiausud-li  na   |di^d.u  yn  ucsol  ;  ie, 
jii  bavvor  gwell  cedivir  liwy  byd  rtiiydd  pn  fviibiad,  pan  "  3-  bum  a  - 
y  nior,'*  nag   y   cedwid  y  ^nrpu  o'r  Aifi'tiuid  drny   i-mbalmio.      Yr  " 
ystyriactb   hona  ddilea  y   gwrthdar^wiad    sydd    yn    v   meddwl    j 
glatidu  yn  y  tnOr,  ac  a'i   gwna    yn    hytracli  yn  datiivisol.     Hef'v.i, 
nieddvliaf  mai  dyina  Or*dd   yn   ngolwg  yr   apnsto!,  pan  y  dvwod  v 
d%ry  y   ui6r  ei    leirw  allan,   nid   yn   t'yw,  dehygaC,  ond  y  corfi    % 
j'iadawyd  yndd",  ac  a  gadwyd  \ii  y  dull  h»ni   nac  i  fod  byih  ya 
ty*  ;  oanys  "y  corft"  a  heair,  nid   hwnw  a  t'vdJ,"  sen  h  e!  haii  vi 
y  mdr  neu  dir,  ond   coitl    anlly:;redig  a  huii.inieithir   a'r  y.^h'-y,.  >% 
ieiidai  gurti'  o'r   hlaen.     Wi^Ii   i'r  nior   ^'ar.i  ei   saAi   am  ei  da'oai-',  - 
a'n  llting  :ach  selyll  i  n\  allu  syllu  ar  yr  ulygt'a  law-reddig  bun  a:ij 
}cii\dig    fyuydun,  l!aajwi»d4  .  fi  bHvh^u   a,<   ay:e!r)u,  a    oti.alamid 
dri>s  y  Lonau   fel    pe    n  i    hui'sni  dim  ".t^W  dygwydd.      Pa'rhaodd  y 
jiwynl  o'n  pbiid,  u  phob    p'Hh    yogysmrus    k  v  hoM    glHition   wedi 
gw.dirt,  a  p:]a.vb    yn   bivyra  ei   aibn^anct^   drwy  yr  wylhaos  bun. - 
i.adiv>d  cnrd'l  gw^ddi  a  ciiyngiiOM  boh  tio'^, 

—  lltSal).     Y   -.'"y'lt   y.i   y-vit'n    ac   i'n   ber-ynj  y  mnr    va  a 
d^Lwoij  a  piiul>  uu  wedi  yuilaubau  erbyu  y  cwi-Jd,yr  Uwii_a  di^eU--^^ 


\2 

renodd  am  ddau  o'r  gloch,  ac  a  barhaodd  hj*d  l»arap  oV  gloch  j 
buoin  ara  dros  ddwv  aur  vn  reisio  ateb  y  cwestuvn  blaeuorol,  sef, 
"  Pa  fodd  J  cyfodir  y  meinv?"  a  gohiriwyd  eC  byd  y  cwrdd  nesaf. 
Ymddangosai  pawb  nrlb  eu  bttdd,  ac  yn  gorfoleddu  yn  y  ddysg- 
eidiaetb.  Cyn  diweJd  y  cwrdd  Irodd  y  gwynt  yn  nertbol  o'n 
plaid, yn  ol  eiu  g\veddiau,yr  bwn  gan  mrt  yal'a  barhaodd  o'n  plaid 
drwy  yv  wytbnos;  weitbiau  cltwythai  ui  dros  10  milltir  yn  yr 
awr,  Teiiiilem  y  gwynt  a'r  binsuwdd,  erbyu  hyn,  yn  gwrosngi  yn 
raddol,  gan  ein  bod  wedi  hwylio  o  byd  i'r  de  orllewin;  dfchreuai 
amiyw  gwyiio  fod  eu  dllUidau  gwlaneii  yn  iby  drum,  ac  nid  hir  y 
buont  yn  oddefnl.  G>vell  pe  buasai  gan  bawb  ycbwaneg  o  ddillad 
ysgafn.  Ni  chawsom  nemaur  wlaw,  oddieilhr  ycbydig  gawodydd  ; 
ac  nid  gwlawio  yr  oedd  pryd  byny,  ond  tywallt  dwfr  i  lawr  o'r 
cyraylau.  Gwelsom,  weithiau,  amryw  wabiinol  fathau  o  bysgod, 
rbai  mawrion  iawn,  ereill  llai,  ac  yn  neidio  o'r  dwfr.  Helpai  byn 
y  diogwyr  i  ddyfod  i'r  detk,  yr  byn  au  gwellhiiai  bob  anadliad. 

—  16.  Bu  y  gwynt  yn  groes  iawn  i  ni  yn  y  pryduanu.  Galwyd 
cwrdd  gweddi  am  saitb,  i  weddio  am  wynt  teg.  Ar  ol  y  cwrdd, 
dywedais  wrtb  rai  oedd  ar  fy  mbwys,}-  teimlwn  awydd  arnaf  fyned 
ar  y  deck,  a  pbeidio  dycbwelyd  byd  nes  y  rboddai  ein  Tad  wynt 
teg  i  ni.  Tra  yn  myned,  a'ln  iroed  -wedi  sengu  ar  ris  isaf  yr  ysgol, 
cvfarcbndd  rbai  gerllaw  Tyti  am  y  naill  beib  a'r  Uali,  a  gofynodd 
un  betb  a  ewyllysiwn  f^vyai  ?  Atebais,  mai  clywed  y  mute  ar  y 
deck  vn  bloeddio,  "■Haul  in  the  iccaiher  hraees  ;""*  a  cbyn  i  rai 
syflyd  fv  nbroed  o'r  man  He  yr  oedd,olywwn  i,  a'r  Ueill  a'ra  clyw- 
sent  yu  dymuno  hyuy,  y  mate  uwch  ein  penau  yn  bloeddio  yn 
ucbel,  "  Haul  in  the  iceathcr  braces,^'  ie,  air  am  air  megys  y  dy- 
wedais;  ac  wele  wynt  teg  yn  nertbol  cbwythu  o'n  plaid,  yr  hwn- 
mewn  vcbvdig  ddvddiau  a'n  pyrodd  tua  mil  o  filltiroedd  tuag 
adref,  sef  tua  Seion.     Mawr  y  diolcbem  i'n  Duw  a-oi  dano. 

—  17  (Sul).  Tywydd  yn  hylVyd,  a  phawb  yn  gysuvus  Pryd- 
nawn,  cawsom  gwrdd  Saint  rbagorol ;  ycbwaneg  am  "  Pa  fodd  r 
cyfodir  y  roeirw  ?''  Cwrdd  yn  yr  hwyr.  Gwvnt  teg,  a  bin  mor 
byfryd  drwv  yr  wythnos  braidd  ag  sydd  yn  Ngbjmrn  yn  mis 
Mehefin.  Arabell  squall  a  cbwmwl  yu  tori  i'n  diwalUi  k  dwfr 
gwlaw  i  olchi.  Hylryd  yw  gweled  y  plant  yu  chwarae  byd  y 
deck,  ac  yn  difyru  eu  rbieni  ;  rbai  yn  canu  yma, ereill  yn  chwedl- 
eua,  neu  yn  darllen  draw  ;  rliai  yn  cerdded  fraicb  yn  mraicb,  Ira 
ereill  yn  darparu  bwydydd  o  gyunifer  falbau  braidd  ag  a  geir 
mewn  unrbyw  cookshop.  Gwnai  y  cerddorion  eu  goreu  \  harddu 
y  drycb,  a'r  delyn  bitbau  a'i  Ueisiau  mwvn  yn  unig  yr  bwyr  a'n 
difyrai  wrth  ganu  ffarwel  i  frenin  y  dydd,  pan  y  gostyngai  ei  beo 
coch  yn  yr  eigion  gorltewimd.  I  oleuo  yr  olygfa  yn  ei  le,  deffroai 
Phebus  i'«yn  o'i  chwsg,  fel  pe  cenfigenai  \\rtho.  Nid  rbyfedd 
ddarfod  i  ohgfeydd  llai  bynnd  na  byn  gynbvrfu  sodlau  Dafydd 
gynt,  nes  yn  y  deml  iildo  ddiosg  ei  wisg — i  ba  bath  ?  Ust!  a 
gawn  ni  aleb  ?  Betb  dal  celu,  oni  wuaeth  ef  byny  i  ddawnsio* 
DOy  do  J  ac  ni  cbawsai  nemawr  o'n  plitb  ui,  ond  anibell  seclariad 

*  Grkicb>B)yi)  i  dyiiu  jn  y  tliRflau  »  osudaot  yr   Imylinu  sr  di8t<s  y    I'ol 
s<j  >ii  d>BOdi  gwyrii  teg  yn  ddieittiriad. 


13 

sychlytl,  aV  na  fuasai  cyn  hawtldej  ganddynt  ei  efclychu  ef  yn; 
hyn,  a  huio  arno.  O'r  hyn  lleiaf,  aiihawtlJ  gwadu  a'r  iiad  Telly  y 
bu  yma  ar  brycliau,  heb  aohosi  stormn  ychwaitli.  "  Sioj^  y  cwm- 
yeiiii''  yn  af^ored  i  rami  allaii,  heb  lyfrau  nac  arian,  ddit^onedd  o 
naill  ai  ffi  gwynioii,  rice,  blawd  gvvenitb,  blawd  coireh,  cig  mocb, 
nt'Li  rvwbetb  arall,  a  phawb  eu  gwala  o  bono.  Hbai  yn  cwyno 
rbag  anwyd,  trwy  wlychu  yn  y  gwiaw. 

—  25  (Sill),  Awelon  ysgafn  o  wynt  ar  brydiaLi  ;  dro  arall  yr 
olygf.t  o*n  hamgvlcb  "  inegys  mor  tawel  o  ivydr  i*'  ac  nid  yn  unig 
yr  eltVnau,  ond  ein  llong  a'i  pblant  oil,  yn  cadw  y  Sabboih  sant 
aidd  Invn  yn  orpbwysfa  lonydd  ;  eitbr  syllai  yr  baul  yn  rliy  graff 
ar  rai,  hyd  nes  da  oedd  uael  cilio  o'i  wyddt'oj  i  rywle.  Cu-rdJ 
Sftint  prydnawn,  a  darlUh  ar  "  Pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw.''  Preg- 
eth  Saesneg  ar  y  deck  yn  yr  bwyr,  a'r  morwyr  oil  braidd  yn  can- 
ludwl  yr  athrawiaeth.  Cudodd  y  gwynt  yn  nertbol  o'n  plaid  yn  y 
no8,  Neiuawr  neillduoi  olygfa  yr  wytlmos  hon  a'r  a  uodwyd, 
odditilhr  ambell  groes  awel,  yr  hyn  a  gyfnewidiai  braidd  yn 
gysson  ar  ganj:)l  neu  ddiwedd  ei-n  cwrdd  gAveildi,  rr  byn  a  gynnelid 
bob  nos  ;  neu  ambell  yniweliad  pysgod  i'n  difyru,  neu  long  yma 
a  tliravv  o  bell,,  a  lonent  yr  olygfa  unig.  Y  gelyn  diafol,  yntau. 
heJyd,  a  gyd  houai  ei  hawl  a  Neplune  (duw  y  mor)  i  gydforio  a 
ni,  er  uud  mor  felys  ei  gwmpeini ;  ftto,  gwaith  anhawdd  opdd  ei 
gael  dros  y  bwrdd,  o  herwydd  ei  gyfrwysdra;  ac  nid  anfynych,. 
mewn  caledi,  y  troai  ei  hun  vn  angel  goleuni,  ac  felly  llecbai  yn 
llogell  ambell  sviyddwr.  O  biwb  a  adawer  ar  ol  yn  Babilon, 
bydded  bwn  yr  olaf!  Morwr  gwael,  terfysgnr  yw;  ac  ai-weinydd 
gna^ih  nag  Abiiophel.  Nid  i'r  moch — nid  i'r  mor,  ond  i  rai  o'r 
Bubiluniaid,  y  diaugai  v/eitbiau  ;  a'r  tro  uesaf  y  croesaf  fi  y  mdr 
1  Uwylh  o  Saint  tua  Seion,  caiff  y  ddaii  rywogaeth  arall  aros 
adref !  Teimlid  lies  mavvr  trwy  yfed  ac  yradrocbi  yn  uwfr  y  mor 
yn  y  boreu.  Gwnaed  pawb  felly  a*u  plant,  goreii  po  aralaf.  Gof- 
aled  pa^^b  i  beidio  bongian  dim  i  rwyslro  i'r  aveyr  fyned  drwy  y 
llong;  liefyd,  edrycbed  pawb  na  byddont  eu  bunain,  na'n  plant, 
yn  rhwyni  eu  corff, — cymmerer  raeddyginiaetb.  O  herwydd  yr 
esgeulusdud  hwn,  dyoddefodd  amryw  ne3  mynyd  braidd  yn  an- 
fe*ldy^iniaetbol.  Na  fwytaer  cymmaint  o  fwyd  cryf  ychwaitb, 
canys  nid  yw  y  segurfyd  bwn  yn  ei  dreulio.  Yn  anad  pob  petb 
gweitbfawr  arall  a  djyger  i'r  mor,  nac  angbofier  dod  a  Uawnder 
mo-wr  0  amy nedd ;  bydd  treuliad  mawr  ar  y  stor  hon,  gofaler  na 
ddttfygio.  Gwerthfa\rrocach  befyd  nag  aur  lawer,  yw  gronyn 
bnch  0  vvir  ffydd  ar  y  mor,  canys  prvna  hOno  wynt  teg  a  pbob 
p<th  anghenrheidiol.  Ond  er  pob  petb  h\j  ni  chlywais  neb  yn 
edilarhau  am  gycbwyn,  cud  yn  awj'ddus  am  gyrbaedd  i  Seion. 
Plesev  m.iwr  oedd  genyf  glywed  pawb  braidd,  gI  a  blaen,  yu  can 
mawl  dainni  Duw  tuag  atom, — y  tywydd  teg,  yr  awelon  hyfryd, , 
yr  ymborLh  rhagoiol,  a'r  ffyniant  cyffredinol,  a  gaem  yn  well  na'n 
dysgwy'.iad  cyn  cycbwyn.  Ac  y.n  wir,  nid  difyrwch  gwael  oedd 
gweled  y  cogyddesau  oddeutu  y  t^n  yn  gwneyd  eu  puddings,  eti. 
paiicukes,  a'u  fries,  yn  bentyrau,  uc  yn  gwahodi  y  naill  y  Hall  i 
tfod    ty   gyda  eu   gilydd;   ac   yu  yr   hwyr,  "  oodent   i  fyny"  yn. 


14 

Uftwen,  fel  y  rbai  hynv  pviit — "i  Hdntvnsin."  Fel  hjn  sfth  a 
dat^di  ami  dJinriiod  liyfrvd  ar  v  ceriiPT.      P*w  u'u  heia.? 

Kbrill  1  (Hill).  V  Sabboth  liwn  etto,  rvlunni  boll  n3tur  k  ni 
Mlo  i  Y'lib^iiydJu  1  sy]Ui  <\t  arddcrchogrwyJil  creadit;aeth  pin  Dinr. 
Dwy  bm^  ereill  a'r.  hefelycbai,  er  yn  mlieli.  L'wrdil  Saint  hyfivd 
iawn  ;  darlith,  am  ddwy  awr,  ar  "  Pi  fudd  y  cyfo  Jir  y  meirw  ?  * 
Amryw  rai  yn  j»adael  belbio  eu  boll  ddillad  gwlanpn,  (el  fy  hnnan, 
ac  yn  cael  anwyd.  GuJ'aler  rhag  byn  ;  eUo,  hyfryd  yw  dill-^d  baf 
yn  awr,  mul  gwell  yiD^ospi  nieddai'm  dyoddeliai^au  i  ;  canvs  >n 
\r  hinsavvdd  byn,yn  ddisyinmwth  rh\vyf'a  y  cymylau  dan  l<w_\<;du 
eu  bHchiau  dy.''u',j ;  yu  enwedig  na  udawer  dillad  jj:wlyb  am 
d^noch,  Ganoi  dydd  heddyw,  yr  oedd  eiii  haraser  ni  yma  bedair 
a«r  ar  ol  am^er  LIundaiu;  sef,  pan  yn  ddeuddet;  oV  uloch  nt-u 
gannl  y  dyJd  ytna,  yr  oL-dd  yn  bedwar  o'r  gloch  prydn-,i\^D  yn 
I/intidaiu,  yr  hyn  a  brol'ai  ein  bod  ni  60  o  raddau  iV  jrurllfwin  o 
l.undain,  a  cbenvm  3U  gradJ.  9  mynyd  yn  orlle^iunl  iV  rbed^sj 
etio  cyij  cyihaedd  New  Orleans.  S\"!lais  ar  yr  baul  ht-diiyw  ctto 
diwy  y  sextant,  a  cheftiis  ein  lledied  yn  '^3  gradd  .j4  mynvd  yn 
ot;ieddo],  ncu  o  fewn  14  o  HlUiinedd  i'r  irnpics,  pa  le  yn  ughan-d 
yr  haf,  y  buasai  yr  linul  uuch  ein  penau  ;  eitbr,  gan  ei  fod  yn  ▼ 
dcau  yn  aw^r,  ac  awelon  hyfryd  yu  lymberu  yr  bin,  ni  tbeiralem 
wres  annyoddffol.  Fin  pellder  o  New  Orleans  beddyw  yw  tua 
2i)0U  o  HlUiraed'l.  Kin  pellder  oddiwrtb  y  lir  a  ddy^uwsliwu 
veied  ar  ein  taitli,  set'  "  Hnle  in  the  Wall,'' un  o  yiiy-.ipld  t 
Kaharaas,  <*ydd  o  naw  cant  i  6.1  o  tilltiroedd.  Ein  pi-Uder  deheuol 
0.  LyuUeifiad  yw  IJSOGo  filUiroedd. 

—  '4.  Cawsom  amryw  stormydd  a  gwlawogydd,  a  chrnes  wvut- 
oi'dd  geirwon  o  amryw  fanau,  a  fwgythiai  lynca  ein  cragen  fai-U 
i +Ht'i'jn  y  crocliau  hallt;  er  hyny  oil,  drwy  noddi-d  ein  Duw^  a 
nuninisrwydtl  ein  cadben  a'i  forwyr,  dringai  ein  llong  i'r  Ian  o 
d'jn  i  doQ,  fnl  yr  eh^-dai  y  wenol  drwy  yr  awel  deneu.  Pan  gaufri 
yinor  a'i  uthr,  egr  donau,  ua  tbroai  ein  l!e=tr  I'ach  yn  ol.  er  ei 
sii^lo  bi  a'r  ol!  oedd  ynddi,  iVl  y  gwra  y  corwvut  a  uyth  y  JVan  ar 
frig  y  dderwen,  ac  na  allai  siglo  un  o'r  cywion  bach  o  hnni — new- 
idiodd  ei  wedd,  ac  a  wenodd  yn  fwyn;  yr  baul,  yr  hv>n  gynt  a 
«isgodd  sacbien  fiew  yn,  ddignfus  ei  bylldrem,  o  hug  i  hug  a 
ddios^'udd  ei  wisg,  ac  a  cliwarddodd  am  ben  y  gydafan,  gan  addaw 
yii  deg  wrth  ostwiig  ei  ben  mewn  wybr  focb,  y  caem  noson  tftin 
i  gvsgu  beno; — am  yr  hyn,  diolcbai  pawb,  a  gwnaent  yn  fawr  n 
h.mi.  fcllaliai  mai  anbygoel  gan  yr  anwyboilus  fydd  y  dywediad 
nesaf,  ond  y  niae  yn  ddigi»n  g«ir,  serrb  hyny,  eia  l>od  ui  braidd 
biTl)  (lydd  bellach  yn  gweled  pysgod  yn  ehedeg  !  weiibiau  gwelem 
H^eiiiiiu  o  houynt  gyda  eu  gily-ld.  Khcilanl  weitbiau  gryn  tiUlir' 
n^u  ychnaneg,  ac  yna  gwlychmt  eu  hesgyli  vQ  mrig  y  dun,  ac 
ymaith  a  bwy  eilwailb.  Erlidir  hwy  gan  bysgod  ereMl,  pa  rai  \ 
jieidiant  o'r  dwfr  ar  eu  bal  am  ry w  droedleddi  o'r  dwlr;  da  i'r 
gwj.nat' pryd  hyn  fnd  y  Creawdwr  wedi  Lref'nu  iddo  adt-nydd  i'vr 
Wviiedu.  Nid  yw.  y  pysgod  hyn  yu  ehedeg  yn  uchel  iawn,  er  yn 
ti.Ach  p;in  (n  y  gwynt  yn  L'ryf  na  phan  fvdd  yn  dawfl.  Ar  hrvd- 
ift.a^endll,  vu  y  cylcbotidd  hyn,  gntlais  hwynt  yn  ehedeg  yn  erbyit  ^ 


16 

iiwyliau  y  lloDg,  ac  yn  cwympn  ar  y  deck;  a  clian  tia  allant  godb 
ond  o'v  dwfr,  daliem  Invynt.  Nid  ydvnt  gytnmaint  a  mackerel 
vn  fiyffrcdiii.  Eu  hadenydd  ydynt,  nid  o  blu,  ond  math  o  groeii 
dysciaer  a  thenru  iawn  ;  caua  yn  y  dwfr  i  ateb  yr  uii  dyben  ag 
csgyll ;  eu  hyd  ydynt  o  6  hyd  10  modfedd.  Ni  allaut  eliedeg  yn 
hwy  nag  y  parha  eu  liadpnydd  yn  wlybion,  ac  nid  ydynt  i'w 
gweled  ond  mevvn  hinsanuld  twymn. 

Vn  awr  y  niae  Mrs.  Williams,  gynt  o  Ynysybonl,  wedi  bod  yn 
glaf  o  dwymyn  am  amryvv  ddyddiau,  yn  gwoilhau  yn  raddol. 
Jane  Morgans  o  Gaerdyt',  yr  hon  oedd  wedi  dyoddef  doluriau 
poenus  ar  ei  choesau  ar  brydiau  er  ys  naw  mlynodd,  ac  wedi 
ca«l  ei  hystyried  yn  hnllol  anfeddyginiaethol  gau  I'addygou,  yn 
gwaetliygu :  y  mae  hi  wedi  digaloni  yn  arl'eryd  yr  ordinhad 
eglwysig,  a'i  (Tydd  ynddi  wedi  dilTygio.  Yr  ydym,  er  pan  t 
daethom  i  dywydd  twym,  bob  dospavth  yn  ei  ddydJ  ur  gyluh,  yn 
laenii  eu  gwelyaa,  an  dillad  gwelvau,  &c.,  yn  yi"  haul  ar  y 
deck,  yr  hyn  sj'dd  yn  iechyd  niawr  i  bawb.  Gwnaed  pawb  lelly, 
goren  po  fwyaf.  Ein  cadben,  yn  dirion,  a  roes  i  ni  fath  o  wlybwr 
i"w  daenellu  ar  hyd  ein  gorwedd-leoedd,  &,c.,  \i'  hwn  a  bura  yr 
awyr  yn  rhyffddol.a'r  hwn  a  ddefnyddiem  yn  ami.  Mae  genym, 
amryw  hon  bobl  yn  y  Hong,  ac  y  maentoll  yn  gn-ella,  fel  y  deuant 
i"r  deck  bob  dydd  hyfryd.  Vn  hen  wr,  yn  agos  i  gant  oed,  a 
ddywed  yn  siriol  ei  fod  yn  fwy  hapus  nag  eiioed, —  fod  llawer  o'r 
pectariaid  yn  Nghymrn,  ac  hvd  y  nod  yn  l.lyuUeiliad,  bu  y  Parch. 
H.  Roes  a  pheirch.  eroill,  yn  ceisio  ei  ddigaloni  i  beidio  dyl'od,  ac 
yn  prophwydo  na  chyrbaeddai  dros  y  raor,  a  llawer  o  bethaii 
ereill ;  '•  ond  yr  wyf  fi,"  ebe  efe,  "  yn  peuderfynu,  drwy  nerth 
Duw,  eu  pro!i  hwy  oil  yn  gau  brophwydi."  Yr  oedd  efe  wedi  colli 
ei  walit,  oddieithr  ychydig  o  wallt  gwyn  fel  yr  eira;  ond  erbyn 
hyn  y  mae  gauddo  gnwd  toreithiog  o  wallt  newyiid  fel  gwallt 
plenlyn,  a  dywedai  ei  fod  yn  leimlo  yn  ieuengacli  o  hyd  !  Gwynt 
yn  deg  a  hyfryd.  Dydd  Sadwrn,  y  7fed,  yr  onddwn  i  wedi  hod  i 
fyny  drwy  y  nos,  ac  yn  edrych  am  dir  hyd  4  o'r  gioch  y  boreu  ; 
ac  nid  oedfiwn  wedi  braidd  cysgu  cyn  i'r  fonllef  fawr  a'i  dylan- 
wadau  ciiffious  ar  bawb  ereill,  sef,  '  Land  ahe.id*  (tir  o'n  bljeo), 
fy  neffro.  Mawr  y  llawenydd  a  barodd  hyn  i'v  hoU  fudolion;  nirt 
oedd  son  am,  na  sylw  o  ddim  arall  am  yspaid,  ond  y  lir.  Erbyn 
Cfldiad  haul,  yr  oeddym  yn  hwylio  yn  liyfryd  i'r  deau,  ar  hyd 
glanau  ynys  ."ibaco,  iin  o'r  Bahanias.  Ynys  lied  auial  yw  hon, 
dc  a  boblogii-  gan  bysgotwyr  gan  mwyaf,  neu  bobl  yn  tori  coed 
tanwydd  i'w  (ludo  i  bartbau  ereill  i'w  gwcrthu  Ymlidi^  daear- 
grynfarfu  bawb  tiddi  yma  weilhiau,  a  gwna  alanastra  niawr.  Dim 
dyniujiol  iawn  yr  olwg  arni.  Naw  o'r  gloch  y  horou,  troisom  y 
Hong  i'r  t;orlle\vin  i  amgylchn  y  cwr  deheuol  i'r  ynys,  oddifown 
lair  railltir  neii  lai  i'r  tir.  Ar  y  pwynt  deheuol  hwn  y  inae  goleu- 
dy  ai  gvrtig,  a  thy'  annedd  ar  ei  bw\s,yn  yr  hwn  y  triga  ceidwaid  y 
goleu-dy,  Y  mae  tair  o  longau  ereill  yn  cyd-bwylio  a  ni  lieibio 
iddo,  oithr  yn  dala  yn  fwy  deheuol  tuaCoba,  Erbyn  canol  dydd, 
gadawsora  yr  ynys  hon  o'r  golwg  ar  ein  hoi,  ac  yr  oedd  amryw 
yny«oe.ld  a  cbreigiau  ereill  ar  y   deau  i  ni,  llai    na  dong    n>ill(ir 


tycir]\  wrdirm,  ^Dvlo^wn  hysbysu  i  ystrriaeth  r  lleill  ettn  a  rlrii^ 
ffnriid  hyn,  gan  y  deiiant  yn  atto'?  i'r  poleu-dy  a  notlwyd,  mai  m 
enw  y\v  Hole  in  the  Wall,  ac  f*:-!  y  cofio  y  saw!  a  syllo,  llyj^aid 
pwy  fu  yu  edrych  arno  n'u  blaen.  Galwaf  fiylw  at  \"r  ystyr  (>*r 
gair,  ueu  y  tarddiad  o  bono;  sef,  Cewch  weled  tnll  mawr  drwy 
preif^iau  uchel  ar  y  twvn  creigog  He  y  inae  y  ffoleu  dy.  \m- 
ddaDgosai  fel  pout  neu  arch  fan.r  o  waith  celfyd  lydnl,  eitiir  naill  ni, 
yiaturiaelh  neu  ymtVwy.liiad  yr  elfeuau  a'i  gwnaeth.  Yr  'jpJU 
gyut  boQt  arall  h_VQc)tach,  yn  cyrhaedd  o  ben  un  graii^  i'r  ^rn'i-r 
^ron  arali  a«  sydd  yn  awr  yn  tinig,  a  thna  300  o  latheni  i'r  inor 
oddiwrthi.  Lie  peryglaf  \'w  firio  o'r  boll  fyd  yr  ystyrir  y  cvlch- 
«pdd  byu ;  o  herwydd  araf^vlcbynir  iii  ara  amryw  gannoedJ  o 
fiiitiroedd,  gan  prelgiau,  rhai  arwynebol,  rbai  tanwynebid,  ynv»- 
(ledd,  a  thywoilyld.  (iwelwu  amryw  lona;au  barh  yn  pysgnia,  ac 
amryw  lunsau  bach  ereill  a  elwir  yn  *'  wreck.^rs,*'  set'  y  rhfii  sydd 
yn  gwybod  amy  niome  Id,  ydynt  yn  hwylio  oddi  aiugylch  yn 
liarUaus,  j^an  yraddibynu  am  fywinliaelh  ar  anifi)dan  lloneau 
ereill.  Pan  y  bo  liongau  wedi  colli  eu  ffordd.  arweinia  y  ^hi^i 
hvn  hwjTit  iV  ffordd  iawn,  ac  achiibant  lawer  o  fywydau.  Ve  bai 
hyn  yr  oil  a  wnelani,  da  t'yddai  eu  gwaitli ;  elthr  cyhuddir  h»y  o 
hiido  Uoniiau  drwy  gau-arwyddinn  o'u  ffordd,  er  niwyn  cael  niil- 
oedd  o  ddolars  am  eu  Imrwain  allan  o  berygl  yn  ol.  Rhaid  fnd 
Ilaweroeld  o  lonijau  yn  colli  y  ffordd  hyn,cvny  cynnelid  cynnife-r 
0  honynt  oddi  amgylch  i  ni  yn  awr;  ond  nid  oes  angJiPn  a-m  fu 
cynnorthwy.  a  gobeithiaf  na  bydd  ychwaith.  Wacldud  haul, 
eafwyd  gwaelod  o  fewn  ugain  gwrhyd  o  ddwfr.  Moriwyd  yn 
bwyllog  a  gofalus  drwy  y  O'ls,  a  dvgodd  ein  Harweinydd  ni  yn 
ddiogel  i  weled  goleu  dydd  Sul  etto,  a  Sul  y  Pasc  oedd  hwnw;  ac 
er  na  feddai  netnawr  rhyw  lawer  o  ddillad  newvdd  i'w  gw^s^o 
heddyw,  gn-elem  lawer  o  bethau  npwydd  a  rhyt'edd  o'u  hamgvkh. 
Gwelem  oleudy  ar  ynys  ai-all,  ac  amryw  Fi'rancod  yn  byw  ar  y 
Ian,  wedi  adeil^u  eu  t;ti,  neu  yn  hytracli  eu  c^banod  tvwyrch  a 
disyml  yr  olwn;^  ar  Ian  y  mor.  Kwyliwn  yn  awr  i'r  deau  ar  hyd 
<x:hry  Grand  Bahama  Bank  Gwynt  byfrvd  o'r  de  ddwyrain  ; 
llong  yn  myuvd  cbwech  uiilltiryn  yr  awr  dr«v'r  dwfr,  heblaw  fod 
y  dwfr  yn  rbedeg  gyda  ni  q  dair  i  bedair  milllir  yr  awr.  Nid  yw 
y  current  deheiiol  hiyn  onid  llai  na  niilUir  o  led,  od'li  allan,  neu 
i'r  gngledd  i'r  hwn  mae'rGulf  Stream"  yn  rhedeg,  yn  bol:ol  groesi'r 
arllttysiad  hwn.  Yma  cawn  waelod  raewn  dwfr  gwyrdd,  rae«ii  o 
hump  i  ugain  gwrliyd.a'r  dwt'r  yn  oer  ;  pan  ar  y  Haw  ddeheu  i  ni, 
ychydig  latluuii,  y  mae  Uiw  y  dwfr  yn  ddn,  ei  rediad  yn  holhd 
gnn  s,  ac  yn  dwymnach  o  lawer.  Gwelem  ar  lanau  y  creigiau 
Ti-eddillion  o  long  ddrylliadau.  Amrvw  "  wreck-rs"  yn  cyd  hwylic 
a  ni.  Pawb  wrlli  eu  bodd  yn  syllu  ar  y  tir,  ac  yn  neillduol  wrlh 
ein  bodd  ni  yn  ei  adael  mor  gyilym  ar  ein  bol,  ac  yn  tvnu  tua 
ph<'u  ein  mordaith.  Nid  yw  ynys  Cuba  neppcdl  oJdiwrihyni  ir 
deau,  ac  y  mae  prophwydoliaetn  ddwl  a  ffiaidd   "  Stren  Gomer,'  * 

•  A  gvfeiliorr.kl  pe  Imerifl  mai  y  P.uch.  H.  W.  Jones,  cthopildwy  y  Seren, 
vw  y  !ii*i]  br-'plivwil  iuItmI.  rii  mi  ^sgiifeiui  uaa  yr  ciiw  "  Anli  Huuibui,"  ju" 
iliitiii  Gomer,  Hyd.,  iH4a7— J.  D, 


T  caffai  y  Snint  cu  gwerllui  yn  gaeihicn  ynia,  yn  (leilim  gnsW 
rliwiif;  pob  (iaii  liyd  y  deck  buiidd.  Mae  y  gnhebiiJil  liwnw  v.edi 
anfaiwuli  ci  Boliiiei)  a  cliwaelh  aflan,  a  d>vyn  C'ul.a  i  IVy  o  sylir 
iia  dim  iirall.  Attba  ddybeu  yn  awr  i  adgolfa  yn  meddy.iati  y 
iiiiidulion,  y  telwyddau  u'r  canigybiiddiiidau  a  d1■at'li.^^yd  at*  n 
gybo(dd»yd  aniynt  bivy  a'u  cielydd  ai,w  \  1,  pan  eu  iyiif;encdl, 
lies  y  datioda  eu  seicb  o  gwlnm  bwy  «ilydd,  byd  y  nod  oddinrih 
«lad'  eu  (;enedigaetb  ;  ac  yu  He  meddnl  am  dioi  yn  ol,  synibyla 
)iwy  i  droi  eu  gwynebau,  nid  i'r  dwyrain,  ond  at  facblud  haul,  am 
ryddid  i  adduli  Du,w,  ac  am  yr  iawndeiau  b_\ny  ag  yr  aniddil'ad- 
wvd  hwynt  o  honynt  gan  "  tiiisliouogidn  selug''  eu  g»lad  eu  bun  ! 
le,  gHeJdi  baihaus  pa-nb  drwy  y  Hong  yw,  "  Ch«yth,  ddwyrein- 
^yiit,  cbwylh  nfu  ebwyrn  i'r  eigion  gorHe^winol." 

(),  hyliyd  myfyiio  ar  yr  olygfa  bon  !  Gobailh  a  lanwa  fynars 
punb,  lei  hwylia  y  Uong  gau  bwysau  yr  hylryd  awel,  Manr  j 
diolcbant  uU  i'w  Ceidwad  ar  y  moroedd.  Tn  Seicni,  5erch  liyny, 
y  "  luaen  tynfa"  sydd;  oddi  yno  sugnant  eu  boll  gysurcin.  tilbr 
iii  Ibal  i  ui  olhvng  eiu  nieddyliau  mwy,  oiiide  rby  lailb  fydd  iVh 
cidoluau.  At  at  iianes  mwy,  a  meddylied  poh  un  drosto  ei  hun  ; 
efalbii  mai  byny  fuasai  y  goreu  o'r  decbreu. 

Angbi'tjais  ddweyd  ddarbid  i  ni  gael  cnrdd  Saint  nos  lau 
ddiweddal,  inegys  y  eawsom  rai  piydiau  ot  blaen,  ond  y  tio  bwn 
oedd  y  I'yntaf  i  ymarferyd  y  doniau,  a  mawr  y  cynbwrf  a  wnaelh 
b\ny  ol  a  blaen  y  Hung,  yn  nihlith  y  Habiloniaid  !  HeidienI,  a 
6w\dd»yr  y  Hong  oH  gyda  hwy,  at  fynodlan  cin  He,  a  ihlustlein- 
lenl  niewn  synuod,  Synein  \u  I'a^  r  betti  a  acbosodd  byn  ;  ond 
d^allasom  I'o'd  "  Athau"  yn  ein  plith— fod  dau  neu  dii  o'r  Saint, 
V  rbai  oeddvnt  dan  droseddau,  yno  gyda  Invy,  ac  yn  e_\  tjeivbu 
iiliiynt,  ac  >u  acl  osi  iddyut  gredu  yn  ddrvvg  am  danoni,  lei  ag  y 
bu  sv\\ud\vyr  y  Hong,  a'r  cadben  beiyd,  yn  cbwenvath  vitbym 
ned'yu  nag  erioed  o  r  blaen,  a  gnaith  niasr  a  gel'ais  yn  ei  dnne;u. 
liorlodudd  eu  cynnalaetb  bwy  i  ni  beidio  yniaif?ryd  y  doniau  ar 
ganol  V  cwrdd,^r  ein  galar,  eilbr  nid  cyn  i  ni  gael  cysur  manr 
druvduynt,  a  deal!  rbyw  bethau  em  danoih  cbwilluiu  yiia,  &c. 
Hvsb\s\vyd  ni  IVtd  plaid  o'r  rbai  a  i?i<-mnyd  yn  eu  ban. can  tuag 
aoil'  li  »rib  gycbwyn,  >n  cynll«ynio  i  ddial  ar  fy  ngbyd.s»yddnyr 
auw>l  sydd  y  na  ar  ly  ol ;  eilbr  na  Iwuldant,  O,  Aiglw}  dd  lief, 
cadw  liwwit.  Hel'yd,  fod  llaiver  o"r  IJabiloniaid  yn  gntddio  em 
ein  bad»jddiant,  a'r  Saint  am  ein  ffyniant.  Pryduawn  ;  gviyut 
yn  deg.  (.'wrdd  Saint  ihagorol ;  tc  yr  oeddyni  Wf  di  y  mLeiilduo 
i'r  pen  111  i'r  Hong,  lie  ni  allai  y  Babiloniaid,  na'r  bradwyr  oedd 
yn  ein  pliili,  ein  rbnystro  i  fnynbauy  doniau  ysbrydol,  j^a  rai 
a'n  cysu;  asunt  yn  fawr.  Ordeininyd  Daniel  Daniel  a  Benjan.in 
Francis  vn  hinuriaid.  Rliodd^vyd  Hawer  o  gyiigboriou  o  baitbed 
i  iecbvd  a  gwisgo,  a'r  anghenrbeidrnydd  sydd  am  i  bob  un  olaiu 
BU)  selyllla  eu  cylla,  yr  hyn  a  barodd  i  bawb  kraidd  ddyfod  i 
■\  mofyn  ineddvginiaelb,  gan  fod  yr  olew  wedi  darfod.  Mae  byn 
jn  angl.cnrbeidiol  er  rhagtiaenu  y  dolur  rhydd.  Gofaltd  pawb 
-aiu  byu. 

—  H.     Dygodd  eia  Duw  ni  yn  ddiogel  drwy  beryglcn  y  nosoa 


linn  befjd,  a  gwenoJd  arnom  Irwy  barhau  y  gwynt  o'n  iilaiJ. 
Am  S  o'r  gloch,  daoth  ageifail  heibio  i  ni,  ar  ei  ffordd  o  Havana 
tua  New  York,  ac  liefyd  gwelsom  dair  o  longau  rbyfel  Prydeinig. 
Prydnaivn,  gwelsom  ororan  Florida,  cyfaudir  America.  Yr  oedd 
J  tir  yu  isel  a  Ihywodlyd,  yehydig  goeJ  yraa  a  thraw  ;  ac,  ond 
barna  wrth  y  mng  a  ymddyrcbafai  yn  golofnau  o'r  naill  fan  a'r 
Hall  i'r  cymylau,  y  mae  ymu  Irefyd  ryw  fath  o  drigolion  yn  byw- 
iolaetbu.'  Hnylias.'m  ar  hyd  y  goror  liwn  hyd  y  nos;  gwelsom 
ddau  oleudy,—  un  yno,  a'r  Hall  ar  s»pyn  o  ynysoedd  bychain  a 
cbreigog,  pa  rai  a  gyfenwir  y  Fortugas,  Wedi  amgyUbu  y  rhai 
liyn,  ar  duriad  y  didd  dranoeth,  ne«idiasom  ein  cwrs  i  og'.edd- 
iitllewin;  ac  yr  ouJdym  yma  yn  gadae'.  y  Gulf  Stream  o'n  hoi,  ac 
heb  braidd  sOo  o  filltiroedd  i  gyrhaedd  New  Orleans.  Y  "  N.  E. 
trade  winds,"  yr  bwn  a'n  cariasai  yn  gysson  a  cbytiym  am  yn  ago« 
i'r  pylhefnos  diweddaf,  yn  deg  yma  etto.  Y'cbwaneg  o  ddwfr  yu 
oaeX  ei  rami  allau  mag  at  olchi,  o  herwydd  fod  genym  ddignncdd 
ar  y  bwriid  fuasai  i  barhau  am  fis  Plto.  Ac  ni  allwn  gyffelybii  yr 
caygfa  ddinyd  ar  y  thwiorydd  oddianigylcb  y  deck  yu  golchi, 
ddira  yn  f«y,  nag  i'r  golygfeydJ  a  welais  ^rtli  ddyfroedd  poethioD 
y  ffwrneisiau  haiarn  yn  Mertbyr,  ar  ddydd  golchi  !  Golcbid  t 
deck  isaf,  a  than  y  gwelyau,  a  "  chloride  of  lime,"  er  puro  yr 
awyr.  Mrs.  Williams  yn  glafach.  Pawb  yn  darparu  eu  cistau, 
&c.,  ac  i  fod  yn  barod  i  adael  y  Hong  cyn  hir.  Cynnygiwyd  ych- 
waneg  o  laniaeth  o  *'  slop  y  cwmpeini";  eithr  yr  oedd  y  falh 
lawnder  gan  bawb,  fel  na  ddaethant  i'w  yinofyn  ;  dywedent  fod  eu 
ffetanau  a'u  llestri  oil  yn  llanuion,  fel  na  .''edaent  le  i  gynnal 
ychwaneg;  a  dyweda  llawer  na  fu  ganddynt  y  fath  atnrywiaethau 
na  llawnder  o  fwydydd  o'r  blaea  yn  eu  hoes.  A  dywedaf  fintiau 
y  dylai  y  ueb  na  foddlouid  ar  yr  yraborth  liwn.  gael  ei  gau  yn  y 
fl'wrn  am  yspaid,  fel  lap-dog  y  foneddiges  bono  ! 

Prydnawn  Mawrth ;  gwynt  yu  ysgafu,  a'r  Dior  yn  dawel;  yr 
hinsawdd  \u  angbysurus  o  dwymn.  Gwelsom  aroryw  longau,  fel 
pe  deuent  allan  o  New  Orleans.  Mrs.  M'illiams,  o  Yuysybont, 
ger  Tregaron,  yn  gwaelu  yn  gydyni,  ac  argoelion  na  byddai  byw 
yn  hir.  Dywedodd  wrth  ei  meibion  a  minnau  nud  oedd  iiemawr 
ddewis  ganddi,  pa  un  ai  marw  yn  awr,  ai  byw  yn  hwy  a  galfai. 
'*  Mae  dyrauniad  niawr  ynof,*' ebe  hi,  "am  gyrhaedd  Seion;  ac 
ofnaf .  pe  bawn  farw  ar  y  mor,  y  digalouai  byny  ereill,  yn  eu  ben 
ddyddiau,  i  anturio  dros  y  cefni'ur  ar  fy  ol;  canys  boddlawu  wyf 
i  farw,  yn  bytrach  na  bod  yn  rbwyslr  i  achos  Duw  :  o'r  ocbr  arall," 
ebe  hi,  "  dymunaf  fyned  i  orpbwys  yn  awr  )n  ngbol  fy  lesu,  os 
da  JD  ei  olwg.''  Dywedodd  mai  y  fiaint  fwyaf  a  gafodd  erioed, 
oedd  cael  dod  yn  aelod  o  wir  eglwys  Mab  Duw — nad  oedd  un 
dychryn  yn  ei  mynwes  o  bartbed  i*r  byd  arall,  ac  fod  ei  cbrefydd 
yn  awr  yn  profi  ei  grym  yn  fwy  nag  erioed.  Gofynwyd  iddi,  a 
oedd  hi  yn  edifarhau  o  herwydd  iddi  ymadael  a'r  Methodistiaid 
(nyda  pha  lai  y  bu  yu  aelod  parchus  am  55  o  fiyneddau)?  Atob- 
odd,  fod  yn  well  ganddi  yn  awr  ua'r  b}d  i  gyd,  ei  bod  wedi  cael 
byw  i  glywed  pregethiad  yr  efengyl  gan  y  Saint;  a  cbyugborai  ei 
meibiou  yn  ddwys  i  barbau  yu  Ifyddlawa  hyd  angeu,  fely  taffont, 


-19 

*^yda  hithau,  adgyfoJiad  gwell.  yniddibvnodi.1,  drwv  ei  njchdod^ 
ar  ordinbaduu  yr  eglnys,  00  ni  chlybuwyd  grwgnach  o'i  geneu. 
Tarlmodd  yn  ei  chof  drwy  y  nos;  ac  am  chwaiter  wedi  pedwar 
boreu  dranoetb,  ymadawodd  ei  byshiyd  niewn  langnefedd,  gan 
adael  gweu  ar  e?  geneu.  Cafndd  bob  aingeledd,  uymborth,  a  tlii»* 
ioudeb  gan  bawb,  ac  yn  enwedigol  gan  ei  meibiou  Ifvddlawn,  y 
rhai  a'i  parclmi  fel  eu  beneidiau  eu  huuain  ;  ac  ni  tiinasant 
braidd  ddydd  a  nns  yn  ei  gweini,  ei  ch_>snro,  a'i  luangL^leddu.  Tr 
oetld  bi  wedi  tyrbaedd  yn  mhel)  dios  bedwar  ugain  nilwytld  o 
oedran 

Dydd  lau,  EbriU  12,  wedi  gwc(»yd  pob  darpaiindau  aiigladdcl 
a  eliid,  ]>regelbwyd  ei  phregetb  ang'add.tlj  ac  vred\  hyny,  cytitvyn- 
wyd  tii  i'w  gwely  gwlybaidd,  yn  ugwidd  y  cannnedd  nuidojion  a 
edrycbeut  \n  syml  a  tbrefnus  ar  yv  niygta  snhr,  a*r  cantovion  yu 
e«.nu.  Ac  wedi  byny,  ymlwybrodd  fin  t.rtnnedd  sigledig  yn  inlaen 
o'r  olygj'a  alaniaj  yn  unig  ar  y  celnfor  mawr  ymmdiai  yn  arai',  a'r 
cuddug  du  oedd  ei  galar  wisg.  Yr  baulwon  horvd,  er  nuiint  ei 
ryni  a'i  duewider,  eisues  a  ymdrwsiasai  yu  ei  aKi  wisg  gyiiivlawir 
yntau,  yn  y  gorllewin  pell,  pan  g-.infuudd  un  o  famau  yn  Israel 
yn  cwyiiipo  ar  ei  ffordd  i  Seion.  Oil!  oil  i  gyd  yn  brudd  eo 
gnedd.  V  noson  bono  a  basiodd  ;  a  dim  uad  y  shark,  bysgodyn 
creulawn,  a'i  ddannedd  bir  a  iTorcbcg,  yn  awr  a  efelycba  y  ci 
ffyddiawn  wrlli  feddrud  ei  feistr,  a  ar'^odd  yuo  ei  bunan  yn  gof- 
adail  u'\  gni^rddlp  hi,  Kr  yn  ngbanol  y  pysg  o'r  eigion  chiverw, 
byd  ei  tbyludiad,  beddwcb  lo  i^'.v  g^cddilliun,  a  chIodfa"r  Co  ei 
'ht;n\i'.  Boreu  dranoetb,  ar  dorind  y  wawr.  croesaw,  ddwyrein- 
wynl  hofi';  tosliiriodd  wrth  ein  cyiiwr  yn  eiddigcddns,  cbwythodd 
ymaith  ei  galnrwisg — ein  galar,  o'i  swithni  a  ^  mys^-ydwodii — 
raeg\s  Phoenix  o'r  lludw,  newidiod-i  oi  gwedd  o'i  phen  i'w  tbraed 
— oiewn  gair,  fol  Dhfydd  gynl  ar  ol  marw  ei  fabftn,  ein  Hong,  yn 
fn  Uawn  wisg,  lei  y  marcb  i'r  frv.ydr,  a  ymrutbrai  dros  y  tonau 
gwylli, —  ymgampiai  i  dilifyru  ei  gabir-n-yr  a'r  gi-baiUi  o  weled  en 
portbladd  y  foiy.  Er  h_\ny,  cyn  i'r  fory  ddod,  yn  ftadwius  troes 
1  ni,  a  chftUbodd  ereill  lua'r  dwyreinhd.  Yr  haul  yntau,  erbyn 
byn,  er  fd  gydynjdeimlad  galariis  neilliiTvr,  a  dioes  yn  boenydiwrj 
o'i  gawell  boptb  yn  gryf  pornydia  bawb  a'i  belydrau  taubaid. 

Gwener. — Ci^piwyd  araryw  longau.  Gwelwyd  helyd  y  rhyf'tMM- 
od  mwyaf  a  welodd  rhai  yn  eu  bties  Er  gwpled  angladd  ddoe  yn 
ej  ddw^-saf  (dygfa,  bcddyw  gwelir  piiodas  b\nod  a  uia\^reddig,  sef 
y  *'dytroedd  sydd  dan  y  ff'irfdft-n,  a'r  dyfrotdd  uwcb  y  ffurlafen,'' 
yn  j'?ngyisS\  lltn  drwy  wattr  spouts  cedwn  aneithtd.  Yr  elfenau, 
yn  eu  h\mtJ"iost,  a  geisiant,  drwy  gulseioiad,  i  ddifodi  pob  peth 
yn  ein  ffnifafen  ni,  a  cbymmysgu  yr  oil  yn  ddwfr-fyd.  Yn  yr 
ymdrech  hyn,  rbuant  ynutbr;  iruellant  erw  neu  fwy  o'r  berw 
hdllt,  fel  pe  bai  yn  y  crochan  ;  yn  eigion  ei  g'locbau  y  pysg  a 
welir  blithdraphlith  yn  ebedeg  u'u  hanfadd  o'u  belleu  i'r  awyr. 
Y  geiwyu  i'awr  ddigofus,  yn  ei  gronibil  hunan-gyiiliyrriol,  a  gen- 
edla  gorwynt  nertbol,  yr  hwn  o  blaid  ti  eljen  a  cbwyth  ei  wirh- 
wynebydd  I'el  peiswyn  byd  wyneb  y  dviVoedd.  Kr  byny,  bmydro 
a  wna,  er  priudas  gyuneu,a  cbyndyna  am  y  fei&irulaetb!     Estyn* 


20 

'ei  hen  i'r  wvbr  yn  fawrejdig  a  hyf,  Tel  clogwyn  Gwyddfa  ein 
Kwlad;  oddiyiio  dysgwylia  ei  gyrahorlh  ;  —  uid  yn  ofer  chwaiih, 
uud  ano}>f  dealla  ei  gyinhorlh  fry.  a  gwelaf  eu  cerbydau  yn  ItryMo 
i'ff  f^yfarfoJ  !  Y  cymylaii,  cr  eu  tivrcli,  hollti  a  wnanl;  o'r 
darnau  gweiia  wddf  hir,  braff,  troellog.  Yn  g\i!ym  i  lawr  Jynesu 
a  ffua;  prancia  y  rhan  isaC  i'w  gyfarfod!  'Na«r  iin^ieb  a  nneir  ; 
cymmysgu  a  nna  — priodas  hardd  sydd  rhwng  y  gwlvbwr  halit 
znawr  a'i  eifeii  syJd  fry  !  Syndod  y  fatb  gofleiJiu  !  le,  (Vinmysgu 
a  chusanu  sydd,  nes  cbwysu  yr  holl  heli  o  bono  !  Y'r  elfen  hou 
>u  wir  a  droes  mewn  priodas  gynt  ^  yr  elfenau  yn  a»r,  drwy 
gioewi  yr  hallt,  a  ffugiant  wyrth  eu  Deddt'-rodJwr  !  Am  ennyd 
meddylid  niai  euro  niiai  y  dwJV,  a  Tyncu  pob  peth  iV  ferw.  Eitbr 
nievvn  pryd,  lei  pan  fcddwyd  ein  bvi',  trugaredd  o'r  nef  sydd  yn 
gwenu;  '*  bwa  y  iiel''  yn  insel  cyfummod  i  Noab  a  roed— hwn  a 
Bdfywiodd  ffydd  yr  edrychA\yr.  Ar  hyn,  "o'i  ddwrn"  gollyngodd 
tf  wyijl  i  heJpu  y  corwynt  gwan  isod;  i'r  ymgyrch  arulbrol  ym- 
uno  a  wuant ;  o'u  blaen  ysgubant  y  water-spouts  certh  yn  yfflon 
dracliefn  i'w  lleoedd.  Ac,  er  ceisio,  dro  ar  ol  tio,  o'u  dyfrllyd 
fedd  ni  chodant  eu  pen  ddim  uwcb  na  brig  eu  louau. 

Nid  o'n  bamgylcb  elfenau  yn  unig,  heddyw,  yn  cyffro  y  s-ydd, 
orid  nwydau  nuidolion  ;  rbai  hefyd,  wrth  arcb  tvwvsog  yr  awyr, 
Bydd  yn  berwi.  Ei  Cyddiu  frtidnrus  yn  deilwriaid  a  dront;  eu 
gwaitb  yw  gvAn«-yd  mwg^d  o'r  caddug  i  amdoi  penau  eu  budolion; 
gotidus  yw  dweyd  fod  llwyddiant  o'u  plaid;  eu  cspiau  inor  e8 
niwyib  yn  ffiiio  y  sydd,  nes  ofnaf  en  holbr  gan  rai  hvd  eu  dyslryw. 
Kid  byddiuoedd  ar  dir  yn  uuig  a  fedd  cerlh  frenin  Babilon,  ond 
deuliwu  erbyn  byn,  ei  lyngesau  hefyd  sydd  yn  cbwifio  eu  baneri 
ar  holl  foroedd.  Yn  ibwilfriw  yr  eled  ei  deyrnas  ar  fiys  ;  ar  f6r 
ac  ar  dir  ei  ddeiliaid  yn  fradwyr  iddo  fyddo  yn  troi  ;  ei  fawrhydi, 
gan  furfi],  O  na  thai  ei  lyncu;  i'r  eigiou  aed  hwuff,  a  chlo  ar  ei 
g,.g — yr  allwedd  genyf  finnau  yn  cadw  ! 

Sadwrn,  y  lleg.  Gwynl  yn  groes.  Adar  y  tir  yn  el  edeg  i'r 
llong  wedi  blino,  a'r  plant  yn  eu  dala  a'u  dofi.  Edr_\ch  ailau  am 
dir  yn  fusi. 

Sul,  y  lifed.  Gwynt  yn  lied  groes,  ac  yn  chwytbu  yn  arw  ; 
llawer  yn  banner  clMyuis,  rhwng  biraeth  am  y  tir  a  chlefyd  y 
mor.  Pasjwyd  yn  y  eyngbor  i  esgymuno  M'illifini,  raab  B.  Jones» 
Aberdar,  a'i  wiaig;  ereill  o'r  teulu  nemawr  g^eil:  achosasant  i'r 
Saint  laner  o  ofid,  drwy  eu  canigybuddo  wrlh  y  cadben,  a  gwanU- 
ruddo  ein  crefvdd  anwyl,  &c.  J\]ae  pob  gobaith  yr  edifarha  Eben. 
Thomas.  Gofid  mawr  drwy  gyfrinachu  gorniod  a  phobl  y  llong, 
ol  a  blaen.  Llwyddodd  un  o  honynt,  er  ein  gwaetbaf,  i  benffoli  a 
dyrysu  morwyn  un  a  fu  mor  diiion  a  thalu  ei  chost  o  Babilon, 
Golalaf  £i  yn  well  tro  nesaf,  na  chaifl'  pobl  haelionus  eu  Iwyllo 
gan  grotesau  jn  dud  i  garu,  yn  He  i  wasanaethu.  Cadwyd  cwrdd 
gweddi  am  ddau  ac  am  chwech.  Y  mor  yu  berwi  yn  erwin  drwy 
y  nos. 

Llun,  yr  l6eg.  Am  wyth  o'r  glnch  y  boreu,  aethym  i  ben  blaen 
y  Hong,  a  gwelwn  golofn  o  fwg  o  liiibell,  ac  yn  dyrchafu  i'r  anyr. 
Yfl  luuu  dealiasom  mai  a^erfad  ols'ew  Orleans  ydoeddjyii  dod  itk 


2i 

^vfarfofl;  agerfaJ  arall,  n'r  ochr  arall,  am  y  cvntaf  a  rcdai  (ang. 
atnin  ;  a  chvn  pen  dwy  awr,  yr  oedd  y  ddwv  yn  ein  liuthr.  Rhoi- 
fnin  raff  fawr  i  iin  o'r  ddwy,  yr  hon  a'li  tynoJd,  erhyn  catiol  t 
dydd,  i  g6}^  afoD  y  Mississippi.  Mawr  oedd  liawenydd  pawh,  a'tt, 
ili  ikligirvvch,  am  j^yrhaeud  hyd  ynia,  V  niae  genytn  lUOmilUir 
ettii  i'r  ddinas.  Cyrhaeddasom  dydd  Mawrth,  y  17eft,  oil  yn  iai'h. 
Yn  fiiai),  cychwynwn  oddi  yraa  i  I'yny  yr  afon,  i  St.  Louis. 

Bellach,  ar  I'rys,  ffirwelat'  y  Iro  liwn,  gan  fod  arall  fusups  yn  fy 
DKalw.  .Siiut  annyl,  byddwcli  ffyddlawu  i'r  aUvedii^aeth  nefol 
\'ch  ^ahvyd  iddi,  a  bryaiivch  barotoi  i  ddud  ar  fin  hoJ.  (ivvraa- 
ilewcb  ar  lais  eich  llywyddion  ;  a'r  Arghvydd  a'ch  beiiditliio,  yii^ 
ijwtijdi  barliaus  a  dyiDiiniad  calou, 

Eioh  bravrd  vn  Efengyl  Crist, 

D.  JONES. 


^.LYTHYR    ODDIWRTIT  THOJWAS  JEREMY  AT  OLYGv 

YDD  "  UDGORN  SEION. 

Orleatrs  Newydd,  Ehiill  18,  1849. 

Akwyl  Frawd  Davis, — 

A  FYDDWCH  morgaredigS.rhoddi  benlhygeich  '  Udgorn' 
i  mi,  i  swnio  ynddo  am  y  waith  gvntaf  o  wlad  bell.  Yr  hyu 
ydwyf  am  nneiitliur  yn  wybodus  dmyddo,  yn  fnyaf  milldiio!,  \v 
rhoddi  banes  ein  mordaitli  o  T^ynlleitiad  byd  yma.  Dydd  Liun, 
y  26iin  o  Chwefror,  tua  dau  o'r  gloch  prydiiawn,  dechreiiasom 
ein  mordailh  ;  ac  nrth  fyned  allau  o'r  Waterloo  Dock,  cauasom 
Ffarwel  y  Saint.  Ar  yr  amser  bivnw,  yr  oedd  ynof  ryw  deiniladaa 
rbvfedd  iawn  ;  I'e,  mnr  rbyfedd,  byd  nes  yw  yu  waith  rhy  anha^rdd 
i  mi  eu  desgrifio  ar  bapyr  ac  inc.  Cnfiaf  are  wynebau  siriul  fj 
ffyddlawn  frodyr,  William  Pbillips  o  Ferthyr,  Abel  Evans,  Elta- 
»er  Edwards,  John  Davies,  David  fv  mrawd,  a  Daniel  Evans, 
Felinfdch,  Ystrad,  Ceredigion,  pa  rai  a  ddaetliant  o  Gymni  i'c 
bebrwng  byd  y  g-iUasenl.  O,  mor  hyfryd  oedd  y  gyfeillach  a 
get'ais  gan  rai  o'r  brodyr  byn  laner  pryd  yn  Ngbymru.  Byddai 
y  dydd  weitbiau  yn  rhy  fyr  i  ni  ymddyddan  am  y  petbau  a  ber- 
tbynant  i  deyrnas  Dduw ;  cymnierem  y  nos  yu  estyniad  ato 
yn  ami,  a  sat'ai  cwsg  yu  mlieil  oddiivrthym  ni,  tra  byddai  ereill 
yn  ddii^on  esaiwytb  yn  ei  afael.  Y  pryd  h\^n  deuai  I'm  raeddwl 
pa  brvd  y  cawn  eu  jijweled  etto  }  Dycbymmygnn  glywed  rhyvr. 
beth  yn  atcb,  na  fyddwn  ddim  yn  bir  cyn  eu  gwele^i  draw  yu 
Seion  ;  ac  ar  hyny  yiuwrolais. 

t^a_n  oeddyui  yu    niyued  allau  o'r  porthladd,  gwelais  fy  apwjl 


23 

frodvr  yu  dilyn  ar  ein  hoi  gyda  glan  yr  afon  mor  bell,  feddvHaf, 
ag  y  gallasent,  dycbymmygaf  fy  ttjod  yn  eu  clywed,  gyda'r  awel 
vieneu,  yn  dywerlyd,  "  0,  Dad,  gofala  di  am  danym  hwy,"'  Ira  yr 
adleisiera  ninnau  yn  ol — ■ 

Dnw  Israel,  cadw  di  hwynt-hwy 

Yn  mhlith  gelynion  lu, 
Fel  meibion  taran  ar  y  maes, 

Nes  concro'r  gelyn  du. 

Wedi  i  ui  fyned  allan  i'r  mor  tua  30  milltir,  trodd  yr  agerdd- 
fadau  I'u  VD  ein  hebrwng  yn  ol,  gan  ein  gadael  ninnau  yn  unig  ar 
jr  eigion  mawr.  Yr  oedd  y  gwynt  yn  lied  groes  i  ni  y  diwmod 
eyntaf,  ond   yr  bin  yn   hyfryd  iawn. 

Dydd  Mawrtb,  daethom  i  olwg  yr  Iwerddon :  yrnddangosai 
y  tir  yn  ddiffrwylh,  a'r  raynyddau  yn  uchel  iawn  ;  ond  er  hyny, 
yr  oedd  tai  annedd  i  weled  yn  ami  iawn  yn  ngodrau  y  mynydd- 
oedd.  Mercher  a  lau  canlynol,  yr  oedd  y  rhiin  fwyaf  o  honom 
yn  lied  ddrwg  ein  liwyl  gan  glefyd  y  mor  ;  daliodd  rhai  o  honom 
heb  un  clefyd.  Yn  y  dyddiau  hyny,  yr  oedd  ein  llywydd  parchus, 
Capt.  D.  Jones,  yn  nfalus  iawn  am  y  cleifion.  Dangosodd  ei 
j^ariad  tuag  atom  yn  fawr  iav.n  ;  yroedd  yn  cerdded  j-n  ol  a  blaen 
er  byd  ein  Hong  fawr,  gan  weiui  i'r  rhai  claf.  Bu  ef  a'r  brawd 
Daniel  Daniel  o  Erecbfa,  yugbyd  a  William  Jenldns  o  Gaerdyf, 
yn  llafurus  iawn,  ynghyd  a  rhai  ffyddlawn  ereill,  j  wneuthur  cawl 
dwfr  (gruel)  i  ni.  Dyma  y  bwyd  rawya*"  blasus  o  bob  pelh  yr 
amser  hwnw.  Yr  oedd  yn  well  i  sefyll  yn  ein  cylla,  na  dim  arall. 
Nid  oeddwn  i  yn  yraofyn  halen  nac  ymenyn  yn  y  cawl  yr  amser 
hwnw,  na  gaiUi  bwyta  bara  gydag  et'  ychwaith.  Yr  un  fath  oedd 
fy  anwyl  wraig  a'r  plant ;  ni  bu  Mary,  ein  raerch  ieuengaf,  yn 
glaf  Irwy  ein  boll  fordaith,  er  bdd  amryw  yn  prophwydo,  cyn  ein 
dyfodiad  o  Gymru,  y  buaaai  hon  yn  sicr  o  farw  ar  y  mor,  o  ht-r- 
wydd  ei  bod  yn  byw  ar  frouau  ei  mam  ;  ond  i'm  Tad  nefid  byddo 
y  diolch  am  ein  cadw  oil  yn  fyw.  Ni  pharhausoa  yn  glaf  ond 
am  rai  dyddiau  ;  a  gwelaf  erbyu  hyn  bod  y  clefyd  wedi  guneulhur 
lies  i  ni,  trwy  ei  fod  wedi  puro  ein  cylla.  Cyng-horaf  bawb  a  ddaw 
elto  i  Scinn,  i  ddyf'od  a  blawd  ceirch,  a  bara  ceirchj  ganddynt- 
cflnt  brofi  mai  dyma  y  bwyd  goreu  pan  y  byddant  yn  gbif.  Y 
fFordd  oreu  i'r  rhai  a  ddaw  etto  ar  ein  Iiol  tua  Seiou,  gogyfer  ft'u 
biecbyd,  fydd  yradrechu  ams  yn  fvnycb  ar  y  d^ck.  Bydd  hyn  o 
gynghor  yn  fanteisiol  iddynt,  ar  ein  cost  ni,  Bu  y  brawd  Jones 
yn  ddiwyd  iawn  i  gael  rhai  i'r  deck;  ymdrechai  rbai  i  lechii  yn  y 
gwelyau,  a  thvr'io  cuddio  rhagddo,  tra  yr  elai  heibio;  nid  pell 
oeddwn  o  fod  felly  fy  hunan.  Yr  oedd  weithiau,  mown  joke,  yn 
ein  bwg\\th  y  buasai  yn  tynu  y  pwU  i  lawr  o'r  deck,  a  gosod  rbaff 
am  danom,  i'n  tynu  i'r  Ian  erbyn  ein  gwaethaf ;  ond  ufyddhaodd 
pawb  i  fyned  i'r  deck  eu  hunaiu,  heb  osod  y  joke  ucliod  mewn 
gweithrediad  Cariad  tuag  atom  a  gymhellai  y  brawd  Jones  yu 
barbaus  i'n  llesoli  _>u  mhob  petb.  Gwelwn  oil  ei  werth  yn  ein 
plith  oddiar  pan  ddechreuasom  ein  taith  hyd  yma;  ac  y  mae  yu 
I'.diddadl  genyC  helyd  y  gwna  y  brawd  Jones  ei  oreu  eltp  i*n  Uesoli 


83 

Tn  mliob  petli,  liyd  nes  cyrliaedJora  dclvfTrvn  y  mynydJoeiM;  » 
ohredaf  helyd,  niai  ei  brif  yindri'ch  yno  fvdd  ein  gwneyd  ni  yo 
liai-His,  ao  i  (wyuhau  beiidithion  tymmorol  ac  ysbrydul, 

Auwyl  fraM'd,  wellwcli  gyhoeddi  yii  eicli  LMgurn  sonianis,  niai 
grtu  brophwydi  yw  yr  hnli  rai  sydd  wedi  prophwydo  o'r  wascj  aV 
luvlpuddu,  y  btiasai  y  brand  Jones  yn  eiu  gwertlm  yn  gaetliion, 
inyned  a'n  harian,&o.  Y  mae  yn  aiulwg  iawn  i  mi  a'r  boll  Saint 
i  wybod  pa  ysbryd  a'u  harweiiiiodd  i  ddycbyminygu  y  cyfryw. 
bethau  am  dano. 

Ond  i  ddycbwelyd  at  banes  y  fordaith.     Ni  pbaihaodd  neraawr 

o  hoaom  yn  glaf  wedi  y  diwrnodau  cyntaf.     Nid  ydwyf  yn  bwr- 

iadu    rhoddi  banes  ein  taith  yn  d.lyddiol  yn  y  Uythyr  hwn,  fel  ag 

yr  oeddwn  yn  raeddwl  ar  y  cyntaf;  o  herwydd   fud  y  brawd  Jones 

yn  rhoddi  banes  ein  tailh  yn  fanwl  yn  ei  Ivtliyr  ef.     Digon  i  mi 

yw  tyslio  ei  fud  ef  wedi  rhoddi  yr  banes  i  lawr  yn  iawn.     Y  mae 

genyf  ddydd  lylr,  yn   yr  hwn  y  gosodwn  i  lawr  y  pethan  m«yaf 

bvnod  a  welswn  bob  dydJ,  yngbyd  a  pha  fath  bin  oeddem  yn  gaeU 

Yr  oeddem  weithiau  yn  gweled  pysgod  gryn  fawr.  yn  beidiao  yn 

dilyn  ein  Hong,  ac  yn  neidio  i*r  Ian  ycViydig  yu  nwch  na'r  dwf"r;_ 

eu  hyd  oedd  o  bedair  i    bum  troedfedd,  a   rhai   yn    fwy.     Gelwid 

liwynt   yn    for-hwchod.     Gwelsom    befyd    y    dolphin,  yr    bwn  a 

godwyd  gan  un  o'r  morwyr  i'r  Ian  yn  fyw;   ystyrir  hwn  yrbarddaf 

o  boll  bysg  y  mor ;  mae  oddeutu  maintioli  salmons  cylFredin  Teifi. 

Gwelsoio   y  Hying-fish,  ddegau  obonynt;  yr  oeddyiit  \D   ehedcg 

Hwch  y  dwfr  o  un  man  i'r  Hall.     Ar  y    19eg  o   f  awrlb,  gwelsotn 

bysgodyn  oddeutu  12  troedfedd  o  hyd,  yr   hwn   a  ahvai    rhai  yn 

shark,  ac  ereill  yn  fofil  ieuane.     Llawer  o  longau  ac  ynysoedd  a 

adawsem  ar  ol,  a  chyHyraai  ein  llestr  bob  dydd  tua  machhid  haul. 

Cawsom  dywydd  hyfryd  a  gwynt  leg  fynycbaf  bob  dydd;  mewii 

gwirionedd,  yr  oedd  lawer  yn  fwy  hyfryd  arnora  nag  y  meddyliais 

y  byddai ;  yr  oedd  canol  Mawrlh  fel  canol    Meliefin.     Tra   mewn 

un  rhan  o'r  Hong  y  chwareuai  y  cerddorion,  byddid  yn   darllea 

llyfrau  buddiol  fan  arall ;   ereill  yn  ymddyddan  am  ein  oydgenedl 

anwyl — am  Iwyddiaut   yr   efengyl  yn  eu  plith — p.i  faint  o'u  per- 

thynasau  sydd  wedi  ufyddhau  i'r  gwirionedd.      Mae    fv  ngweddi 

innau  ar  i'm  perthynasau  oil,  a  phawb  trwy  Gymru,  yn  env. edig 

y  rhai  hyny  a'm  clywsant  yn  pregelhu  yn  siroedd  Caerlyrddin  ae 

Aberteifi,  gael  gafael  ar  y  gwir  oleuni.     Bydded  i  r  had  a  hauais, 

i  dyfu  yn  iraidd  ;   diamraau  genyf  ei    fod   wedi  cael  tir  da  mewn 

gwahanol  fanaii,  ac  y  dwg  /frwytb.    Gofaled  fy  nirodyr  sydd  ar  ol 

am  yr  egin  gwan,  rhag  i  ddim  eu  dystrywio ;  a  bydded  iddynt  ban 

yr  unrhyw  bad  mewn  daear  ffrnythlawn,  fel  y  dygo  ffrwylh  lawer. 

Cynnaliasom  gyfarfodydd  gweddio  bob  nos  brnidd,  yu  lie  dyled- 

swyddau   teuluaidd.     Tywalltodd   ein   Tad   ei    Y'sbryd  arnom  o'r - 

uchelder  yn  nerthol ;  atebodd  ein  gweddiau,  byd  nes  oedd  yn  peri 

i'r  gwynt  ufyddhau  ar  ein  cais.     Yr  oeddem  bob   Sul    yn    cadw 

cyfarfodydd  Saiiit, yn  golTadwriaetb  am  ein  Harghvydd  bendigedig;. 

weithiau  yn  y  cyfarfodydd  hyn,  caera  wybodaetli    trwy  yr  Ysbryd. 

am  danoch  chwi  yna  yn  Ngbymrn  ;   do,  dadguddiodd"  i  ni  bethau :, 

Usawrj  ao  O,  mor  feljs  oedd  y  ddysgeidiaetb  a  gjfranai  y  brawjii 


^4 

fones  i-iii,, o  bfiithed  i  a.lgTf(.diai.I  v  meirw — eef,  "Pa  fodJ  eii 
cyfodir,.ac  4  pha  rhyw  porff  y  deuaiit  ?''  Mae  mwy  o  ddirgeJwcb 
yn  hyii  n;ig  y  raeddylia  rhai. 

Gwelaf  fod  iy  llytbyr  yn  myned  yn  faith;  rhaid  tynu  at  t 
terfyn,  er  nior  flasus  yw  genyf  roJdi  banes  ein  mordaith  hyfryd  ; 
ond,  cyn  terrymi,  dymunaf  hysbysu  fy  mrodyr  a'm  cbwiorydd 
anwyl,  pa  rai  sydd  yn  bwiiadu  ein  dilyn  etto  tua  Seiun,  am  oTala 
bod  \n  ufydd  i'w  Uywyddiou  rnenn  pob  cynghor  a  g^ct  ganddynt 
o  br3'd  i  bryd,  ac  telly  ctint  li'.wenydd  nianr  yn  yr  Ysbryd  Gl^n: 
'j'r  ochr  arall,  os  anghofi.iDt  y  cynghor  bwn,  a  diystyru  yr  offeir- 
iadaeth  santaidd,  gweH  i'r  cyfryw  ams  ar  ol,  hyd  iiPs  y  deuant  yn 
feddiannol  ar  dJigon  o  Ysbryd  Duw,  i  fod  yn  ostyngedig,  add- 
fwyn,  boneddigaidd,  ac  hawdd  eu  trin. 

Anwyl  frodyr  a  chuiuryild,  brysiwcb  i  ddyfod  ar  ein  hoi,  pan 
gi*fio  cadw  y  cynghoiion  uchod  yn  eich  cof,  a  chofio  ddywedyd  o 
Tesu  Grist  mai  gwyn  eu  byd  y  rhai  addfwyn,  canys  hwy  a  etif- 
t'ddant  V  ddaear. 

Yn  awr,  anwyl  f^'awd  Davis,  wedi  bod  mor  faith,  terfynaf,  gon 
aich  hysbysu  ein  hod  wedi  cyrhuodJ  yma  yn  iach.  Mae  fj 
agv.raiu  yn  cydiino  A  mi  i'n  cofio  uloch  yn  garedig,  gan  ddynauno 
vob  ddioni  i  chwi. 

Kich  anwyl  frawd  yn  Nghrist, 

THOMAS  JERSMY. 


J««N    0AVI5,    ARORfll*PTI)»,    JTIBTB  YK-'TTBri t. 


